TÍMARIT 

Þjóðrœknisfélags Islendinga 


Níundi Árgangur, 1927. 

Ritstjóri: RÖGNVALDUR PÉTURSSON. 



WINNIPEG, MANITOBA. 

GEFIÐ UT AF ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGI ISLENDINGA 


1927. 





Prentað ! prentsmiðju 

tKfte Columbia #rtss mmitti). 





EFNISYFIRLIT. 


Áttunda ársþing ÞjóSræknisfélagsins: Einar P. Jónsson. 337 

Endurminningar um Stepkan Gr. Stephansson: J. M. Bjarnason 46 

Ferð mín til Ameríku: Sveinn Björnsson .. • . 127 

Frá Islandi 1927: Guðm. Friðjónsson . 102 

Hugsað til St. G. St. (kvæði): Jakobína Johnson . 5 

Islenzkir vordagar (kvæði): Dr. Ricbard Beck . 101 

1 vöku og svefni (saga): E. J. V. 52 

Jón biskup Gerreksson: Mag. Sigurður Skúlason . 73 

Ljóðabréf til Páls Ólafssonar 1881-2: Séra Bjarni Sveinsson . 35 

Skyldleiki (kvæði): Jakobína Jobnson . 36 

Stephan G. Stephansson: Dr. J. P. Pálsson . 37 

Til Fjallkonunnar (kvæði): Dr. Richard Beck . 122 

Til Halldórs á Sandbre'kku (vísa) : Páll Ólafsson . 51 

PRENTVILLUR 

þessar eru meinlegar og menn beðnir að lesa í málið:— 

BIs. 5: 22. 1. í síðara dálki “þy gg” fyrir pigg. 

” 37: 10. 1. í fyrra dálki “sýnirhorn” fyrir sýnishorn. 

” 54: 30. 1. í síðara dálki, “ýtrasta” fyrir ítrasta. 

” 55: 21. 1. í fyrra dálki, “viðskiftalönd” fyrir viðskifta- 

bönd. 

” 57: 19. 1. í fyrra dálki, “krQf-” fyrir kröft-. 

” 59: 30. 1. í fyrra dálki, “Ðaginn” fyrir Daginn. 

” 68: 26. 1. í fyrra dálki, “hagðsag'ði” fyrir hugsaði. 

” 71: 11. 1. í síðara dálki, “stofnað” fyrir sofnað. 

” 72: 1. 1. í síðara dálki, “han” fyrir hann. 

” 72: 23. 1. í síðara dálki, “rumksað-” fyrir rumskað-. 

” 75: 27. 1. í síðara dálki, “síku” fyrir slíku. 

” 79: 34. 1. í síðara dálki, “hafa vak-” fyrir hafa haft vak- 

” 97: 2. 1. í síðara dálki, “purðíðar” fyrir puríðar. 

' | 

T 


)Höfundar nafnið misprentaðist við ritgerðina. 















Hugsað til St. G. St. 

Eftir Jakoiínu Johnson. 


NæSir norðan gjóstur 
Nýja-skóg þinn gegnum. 
Tein-rétt trén á hólnum 
Titra’ af hrolli megnum. 
Drif-hvít dular-blæja 
Dáin laufblöð vefur. 

— Reitinn út við ána 
Annast — því þú sefur. 

Eigi þú, — en aðeins 
Andans reiki hjúpur. 

Þú munt til vor tala 
Tiginn jafnt og djúpur 
Meðan íslenzk óð-snild 
Unað sálu vekur, 

— Meðan orka’ og eldur 
Efasemdir hrekur. 

Þú munt til vor tala 
Táp-mikill og vitur, 

Þegar önn og ang-ur 
Um vorn huga situr. 

Þín var reynsla þrungin 
Þessum sömu tárum 

— Samt var kvæða-knör þinn. 
Konungs-fley á bárum! 


Hvar sem önd þín unir 
Utsýn mun til fjalla. 

Heið mun sýn til sólar, 
Sí-græn blöð um hjalla. 
Andi alls hins fagra 
Er þú gafst í ljóðum, 
Hyllir dvalar-heim þinn 
Hugarfylgjum góðum. 

Hvar sem önd þín unir, 
Andrúms loft mun fyllast 
Sannleiks-ástar eldi,— 
Ekkert skrum mun gyllast 
Aumu yfirskini 
Andleysis og hroka. 

— Aldnar vanans verjur 
Verða’ um set að þoka. 

Hvar sem önd þín unir, 
Ei mun vetur þjaka. 

— Vor og sí-blítt sumar 
Sífelt hjá þér vaka. 

— Ótal þúsund þakkir 
Þygg — frá vina lieimi! 

— Andvakan er enduð. — 
Ár-roðinn þig geymi! 



Um orðtengðafrœði íslenzka. 

Eftir Pál Bjarnarson. 


Islenzk orÖteng’ðaífræði er harla 
sjaldgæft efni í alþýðuhlöðum og 
tímaritum íslenzkum. Að undan- 
teknum hinum fróðlegu og skemti- 
legu samanburðarmálfræðigrein- 
um Benedikts Gröndals í tímariti 
hans, Gefn, man eg ekki til, að eg 
hafi nokkru sinni rekizt á nokkra 
grein um það efni í nokkru hlaði 
eða tímariti íslenzku. Svo lítið 
sinna Islendingar orðtengðafræði 
sinni og er það hlálegt, annað eins 
fróðleiks ógrynni og fólgið er í 
henni, svo sem nærri má geta, 
jafn hundgömul og tungan er og 
jafn vandlega og hennar hefir 
geymt verið, síðan er hún nam 
land á Islandi. Og svo líka af því 
að orðtengðafræði er sú grein, 
sem geðþekkust er alþýðu, af öll- 
um málfræðifróðleik. Það er 
varla nokkur maður svo frábitinn 
málfræði, að honum þyki ekki 
gaman að fræðast um eiginlegu 
merkingu orða þeirra, er hann 
fer með, og hversu þau séu komin 
að þeirri merkingu, sem hann hef- 
ir þau til.. Það er ekki sakir þurr 
leiks, að orðtengðafræðin er svo 
lítið á orði og borði með íslend- 
ingum, heldur af því, að sérfræð- 
ingarnir leggja litla rækt við 
hana. Að minsta kosti liggur 
manni næst að halda það, er mað- 
ur sér í ritum þeirra “uppruni 
óviss,” “óskýrandi” um það, sem 


nær því hver alþýðumaður kann 
deili á, eða alveg r'angar orð- 
tengðarakningar; til dæmis að 
taka orðakver Fornfræðafélagsins 
eftir jafnveglegan sérfræðing og 
Finn Jónsson. 

Síðan er leið frá Grimm og 
Rask og samburðarmálfræðin 
komst á legg, hafa kvíar málfræði- 
náms færzt mjög út. Nú þykir 
enginn mega heita sérfræðingur í 
hverri tungu, sem er, að undan- 
tekinni Islenzku, nema hann þekki 
uppruna orða hennar, eiginlega 
merkingu og sögu þeirra út í 
liörgml eins langt og vísindalegar 
rannsóknir taka og álíkur. Þann- 
ig er nú t. 'ai. m. enginn haldinn 
sérfræðingur, fullnuma, eða liafa 
sjálfstæða þekkingu á enskri 
tungu, nema hann sé handgenginn 
bæði germönskum tungum, þar 
með talin Islenzka, og rómönskum. 
Því Enska er talin runnin um 70% 
af norrænum tungum og liinn 
hlutinn kominn aðallega af Kelt- 
nesku, Latínu og Frönsku. 

Að því er snertir Islenzku, 'þá 
er hún að mestu óblandin tunga 
og hefir haldizt á íslandi alveg 
eins og hún var í fornöld, þá er 
hún gekk á Norðurlöndum, mikl- 
um hluta Bretlands og víðar, ó- 
menguð að öðru en breytingum 
þeim, sem lifandi tunga er háð á 
tímanna rás og rækar eru öld af 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


7 


öld af íslenzfeum ritum. Orð- 
teng'ðafræði Islenzku hlýtur því 
að vera liin allra merkilegasta 
tungum þeim, sem eru runnar af 
henni, svo sem eru Norðurlanda 
mál og Enska, og raunar ger- 
manska tungnaflokknum öllum 
saman sakir geymslu tungunnar 
ómengaðrar fram á vora daga. Is- 
lenzkur maður þarf þó ekki náin 
kynni af orðtengðafræðilegum rit- 
um þessara mála til þess að verða 
þess var, að íslenzku er þar ekki 
gefinn jafn mikill gaumur og hún 
verðskuldar og æskilegt væri fyr- 
ir þekkingu. Það kemur vita- 
skuld ekki til nema af því, að Is- 
lendingar sjálfir leggja litla eða 
enga stund á orðtengðafræði 
tungunnar, og svo með fram af 
því að fræðimönnum, sem ekki eru 
af íslenzku hergi brotnir, er of- 
vaxið að taka fræðina saman eða 
botna í henni, því til þess þarf ís- 
lenzkt málfræðisinnræti í bezta 
lagi og svo nána þekkingu bæði á 
hókmáli og mæltu máli íslenzku, 
sem þeir ekki hafa. Þetta er ekk- 
ert sérkennilegt Islenzku, því svo 
mun vera um orðtengðafræði 
hverrar tungu, sem er, að hún sé 
um megn öðrum en þeim, sem 
borinn er túngunni. Islendingar 
verða sjálfir iað taka orðtengða- 
fræði sína upp á arma sér. Hún 
er líka, auðvitað, bráðnauðsynleg 
til fullnaðarþekkingar á tungunni 
sjálfri. Það eru til staðir í forn- 
ritum enn óskildir, af því að orð- 
tengðaJfræðinni er ekki beitt við 
þá, og eiginlegar merkingar 
margra orða bæði í íslenzku og 


öðrum tungum missagðar eða ó- 
skildar fyrir fákunnandi í ís- 
lenzkri orðtengðafræði. 

Það er áform þessa erindis að 
vekja dálitla eftirtekt með alþýðu 
á hinum stórvægilega merkileik, 
sem íslenzk orðtengða'fræði á til 
brunns að bera bæði fyrir tung- 
unai sjálfa og erlendar tungur, og 
slcýra fyrir henni með fáeinum 
isýniskornum, hvers kyns sé fróð- 
leikur sá, sem orðtengðafræðin 
hefir upp á að bjóða. Það sýnist 
tímabært að hreifa vlið þessu á 
þessum tímum, er Þjóðræknisfé- 
lag Islendinga í Vesturheimi eða, 
leiðtogar þess eru að stríða við 
að fá menntagildi íslenzkrar 
tungu viðlurkennt og tunguna 
tekna á kennsluskrá æðri skóla í 
fylkjum Canada, eins og þegar 
hefir fengist í Manitoba fylki. Is- 
lenzkri alþýðu hlýðir að vita 
nokkur deili á því, hversu menta- 
gildi því sé farið, sem félagið 
styðnr kröfu sína við. 

Orðtengðafræði íslenzka grein- 
ir í tvo hluti; annar þeirra tekur 
yfir orðtengðir við erlendar tung- 
ur svo sem t. d. dyr, á Ensku door, 
Dönsku dör, Þýsku thúr, Latínu 
fores, Grísku þyra o. s. frv.; hinn 
yfjir orðtengdir innan tungunnar 
sjálfrar. Hér verður ekki fengist 
við liinn fyrnefnda hluta að neinu 
verulegu ráði, nema til þess að ná 
þeim tilgangi, er að framan getur. 
Eg held mér við orðtengðir inn- 
an tungunnar og styðst að mestu 
við leiðsögn þeirra Guðbrandar 
Vigfússonar og Konráðs Gísla- 
sonar, er heita mega höfundar 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


þessa liluta orðteng'ðafræðinnar; 
því þeir liafa leift drögin drjúg- 
ust til hennar, þótt þeim hafi lít- 
ill gaumur verið gefinn af lærð- 
um sem leikum. 1 Frumpörtum 
íslenzkrar tungu Konráðs Gísla- 
sonar er margra atriða getið, sem 
lúta að orðtengðafræði, og hið 
sama í hinni ágætu orðabók, 
Cleasby, Guðbrandar Vigfússon- 
ar. Undir hverjum staf er þar 
getið um stafaskifti innan tung- 
unnar og eins um stuffærslu milli 
tungna og þar að auki eru orð- 
tengðir erlendar raktar aftan við 
helztu orð eða fjölda af þeim á 
þessa leið, t. d.: Kálfr, m. (Gotn. 
Kalbo, Engilsaxn. cealf, Forn- 
þýzka chalba, f> ý z k a Kalbe, 
Sænska Ivalf), eða kýr, f. (sam- 
eiginlegt öllum þýðverskum tung- 
um og eins Latín. bos, Grísku 
Bous). Er þetta allt saman hinn 
mikilvægasti fróðleikur og hin 
bezta hjálp hverjum, sem vill fást 
við orðtengðafræði íslenzka, þótt 
merkileik hennar fyrir aðrar 
tungur gæti þar ekki, vitaskuld, 
því tilgangur orðabókarinnar er 
að skýra. orð, en ekki sá að rekast 
í upphaflegri eða eiginlegri merk- 
ingu þeirra. Hljóðskiftið er að- 
al orðmyndunarlind tungunnar, 
komið eingöngu eða að mestu 
leyti af sterkri sagnbeyging, og er 
áríðandi að hafa liljóðskiftið hug- 
stætt, er til orðtengðafræði kem- 
ur eða orðtengðarakninga. Orð- 
myndanin fer eftir sagnbeyging- 
um, eins og kunnugt er og fyrir 
bragðið er hægt að ráða til sagn- 
beyging'ar af orðmyndaninni. 


Allir kannast vel við tengð milli 
orðanna: bindari, band, benda, 
bast, bátr, byndi, buna, því öll eru 
þau á beygingarslóð sagnarinnar 
binda og fara með merkingar á- 
þekkar hennar. Buna merkir 
strengur og svo það, sem eins og 
bindst saman af aflsliraða, Bjarni 
buna; sbr. Sigurðr ullstrengr, 
bunustokkr, blóðbuna. Væri sögn- 
in binda nú höfð veik eða væri 
hún ekki til í málinu, þá væri 
heimilt að álykta af orðunum að 
framan að hún væri að réttu lagi 
sterkbeyg eða að hún liefði verið 
til. Allir finnia það, enda færir 
orðtengðafræðin manni heim sann- 
inn um það, að margar sagnir 
séu sterkar að réttu lagi, sem nú 
eru hafðar veikar, og að tungunni 
hafa týnst sterkar sagnir. Sumar 
sagnir hafa tvær beygingar; eru 
bæði sterkar og -ra-beygar og 
renna þá orð af hvorritveggja 
beygingunni eða geta runnið. 
Um síðari beyginguna er þá að 
gæta þess, að fortíðar-stofnhljóð- 
ið getur verið e, ö eða æ eða ey, 
því stafir þessir skiftast á í stofn- 
um sagnanna, og að r-ið í beyg- 
ingarviðskeytinu skiftir við ð. 
Til að mynda sögnin slá, sló, sleg- 
inn beygist líka slá, slöra, slörinn. 
Af sterku beygingunni renna 
tengdirnar: slag, slá, sleggja, 
slátta, feló(g) (í horni kvk.; úr 
fiski hvk.), slý, slægr o. fl., en af 
liinni sleði, slen, slör (andlits- 
blæja), slys, slóði, slæða, slöðra 
o. fl. Orðtengðafræðin hermir 
frá því, að fleiri sagnir séu -ra- 
beygar en málmyndalýsingar telja. 



UM ORÐTENGÐAFRÆÐI ÍSLENZKA 


ð 


Næst liljóðskifti er samdráttur í 
orðum eftirtektaverður og- tíður í 
Islenzku bæði í stofnum og við- 
skeytum, og tillíkingar; þá hversu 
stafir skiftast á í stofnum, sem 
þeir Konráð Gíslason og Guð- 
brandur Vigfússon hafa gert 
nána grein fyrir; enn fremur xir- 
fall stafa og innskot og þar með 
hljóðlengingar og hljóðgrenning- 
ar; loks stafavíxl, staffærsla og 
hljóðvarp. Orðin geta verið 
harla ólík að stöfum eða hljóði og 
þó verið tengð. Leiðarsteinninn 
til að rekja tengðir þeirra í breyt- 
ingabendunni er merkingin. Þótt 
orð séu líik, eru þau vart skyld, e'f 
merkingar eru fjarstæðar, nema 
gerandi sé þá grein fyrir því, hví 
merkingar hafi færzt sundur. 
Þessar stuttu athugasemdir verða 
að nægja til að átta menn á því, 
sem fer liér á eftir. Eg vík svo 
að efninu sjálfu og byrja sýnis- 
hornin með orðinu ambátt. 

Ambátt er talið í erlendum orð- 
tengðabókum komið af keltnesku 
orði ambiact=þjónn og svo rakið 
í orðalrveri Fornfræðafélagsins. 
Orðið er alíslenzkt. Eg hefi rakið 
það af am og sögninni baga stebk- 
bevgri, en eðlilegra er að rekja 
það af hljóðskiftis forsetningunni 
amb=umb=um og sögnunni aga, 
samdr. á, að sjá um, hirða. 1 Orð- 
tengdir sagnarinnar sanna sterka 
bej'ging hennar: agi, umsjá um- 


fjÞetta breytir þó engu um það, að 
baga sé sterk aö réttu lagi. Tengðir 
hennar sýna það, baga, bagi, bágr, 
baggi, bann fviðbótarhljóðgreinning 
fyrir bán ) bógr, bjórr, býsn, o. s’. frv. 


vöndun; á, umsjá, hirða, í sam- 
skeytingum á-fangi, afbagað ái- 
fangr fyrir árfangr það að e k e-u 
hii’ðu, viðstöðustaður til að á 
hrossum eða iskepntum á ferð; ái- 
fóðr=árfóður, fóður til að gefa á 
áföngum; ármaðr, umsjámaður, 
árr hið sama, ánn (ónn) áhyggja, 
erfiði; unib-ógr umhyggja, átt 
(ótt) sú, sem hirðir. Amb-átt rnerk- 
ir þá eig. umsjákona, vinnukona, 
þý; því vixmufólk var ófx-jálst í 
fyrndinni. Páfarnir titluðíu sig 
snemma og titla sig enn servus 
servorum, þ. e. árr áranna, af því 
að þeir þóttust vera ármenn 
Krists og skyldir til að hafa án 
um sáluhjálp manna, og sýslu sína 
nefndu þeir embætti. Þá gerðist 
uppgangur merkingar orðsins og 
seildust bæði konungar og ár- 
menn þeirra til orðsins; gerði þá 
grein embættanna andleg og vers- 
leg, en lengi eimdi eftir -af hinni 
auðvirðileglu merkingu með al- 
þýðu, og þótti göfugra að vera 
frjáls maður en konungs þræll, 
svo sem sjá má af sögu Ólafs 
lielga. Af Islenzku fá erlendar 
orðtengdir skýring sinnar eigin- 
legu merkingar svo sem hin ensfca 
embassy, sendiherra, f r a n s k a 
ambassadeur liið sama, þýzka 
Ambt, embættisstarf, danska amt, 
er svo flytst til Islands og eykur 
tunguna orðinu amtmaðúr og 
skensyrðinu ampi. — Ann (ónn) 
er tvennur í tuixgunni, ánn, á- 
hyggja, erfiði, í forskeytum ann- 
(viðbótar liljóðgrenning fyrir án) 
í t. d. aixnkanni eig. það, sem fyr- 
irhöfn tekur eða erfiði að kanna, 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


áita sig á; annes (n-úrfall til 
framburÖarléttis), nes bágt hjá 
að komast. Fors'keytið liefir ver- 
ið ranglega skýrt sama og and. 
Hinn, ánn, er sjálfstæður og for- 
skeyttur í ána-dauði, ána-sótt, 
ána-maðkur og getur ekki verið 
tengður sögninni að á. Þeir Sig- 
fús Blöndal, liinir ágætu orðabók- 
ar höfundar, geta þess í bók sinni 
að ánamaðkur muni upphaflega 
vera agnamaðkur; sbr.l norska 
agnmakk; en það er hæpið, því öll 
eru forskeytin líklega sömu merk- 
ingar; enda mun oftast reynast 
svo, að það sé að fara í geitarhús 
að leita sér ullar, að hverfa frá 
íslenzku til Norsku eftir eiginleg- 
um merkingum. Nær er að gæta 
þess að van og ónn kunna að vera 
og eru sjálfsagt hljóðskiftis orð 
sagnarinnar að vana sterkrar, 
þótt nú sé veik, er merkir að gera 
vant. e-s. Ónn, (því ó og á skift- 
ast á) merkir þá líkt og van, vönt- 
un eða þrot. Ánadauði ánasótt 
eig. dauði, sótt, sem kemur af 
þrotum, þrotnuln lífskrafti,- og 
ánamaðkur sama eins og van- 
maðkur; sbr. vanmenni, vesall 
máðkur, þrotmaðkur. Sjálfstætt 
er orðið haft í þolfalli forsetning 
með eigmarfalli eða þolfalli og 
segir til eiginlegrar merkingar 
þýzku orðtengdarinnar ohne og 
enskú out í without. Einnig merk- 
ir það sjálfstætt þann hluta blaðs, 
er þrýtur eggina; sbr. sverðs- 
kenninguna ónn hjalta.. Fr. Laffl- 
er getur þess til, að ánasótt sé= 
áasótt, gamalla manna sótt—n iS 
þá líklega skýrt upp á nýtízkulega 


troðkenningar vísu—og S. Bugge 
þess, að ána sé eignarfall fleirtölu 
orðs, er svari til gotn. aþn, ár, og 
ánasótt merki eig. árasótt þ. e. elli 
sótt. Þessum getgátum má rétt- 
ast vísa undir síðasta lið hinnar 
tíðu tilvitnunar: sumt var gaman, 
sumt var þarft, sumt vér ekki um 
tölum. 

“Annboð (frb. amboð f. and- 
boð)” segir í málfræði ísl. tungu 
eftir Finn Jónsson. Það er víst 
ranghermi, að annboð sé fram- 
borið amboð, engin dæmi til að 
nn sé frb. m. Sannleikurinn er 
sá, að annboð og andboð eru am- 
bögur búnar til til (að gera sér 
amboð skiljanlegt, þótt þær geri 
það ekki frekar, en ambögur eru 
vanar að gera. Aftur er amboð 
vel skiljanlegt, þegar orðtengða 
er gætt. Amboð er samsett amb- 
oð, af amb=um og oð (ð fyrir nn) 
= 2# onn, upphaflega *onnr, kk. 
þótt þeirrar getgátu þurfi ekki 
endilega við, af sögninni að inna, 
veita, láta í té, gera skil; og amb- 
oð = amb-oðr = amb-onnr merk- 
ir eig. það, sem innir skil á e-u, 
vinnutól eða verkfærí. Orðtengð- 
irnar sýna sögnina inna tvímæla- 
laust sterka að réttu lagi. Þær 
eru: *innr, lýsingarorð, eig. sem 
innir, sbr. langvinnr af að vinna; 
af því kemur *innð, fyrir úrfall 
nn og hljóðlengingu íð, eig. verk 
í té látið, list; án hljóðlengingar 
ið, kvilí, og svo af því iða, iðja, 


2 *merkir aÖ orðmyndin komi ekki fyr- 
ir í málinu, þótt rétt sé að lögum máls- 
ins. 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


11 


iðn; *inni’=iðr, eig. það, sem inn- 
ir eða iðar, innyfli; þá er önn, 
það að inna; áss eig. veitandi, 
dugandisgoð, flt. æsir; uppruni 
talinn óþekktur af < sérfræðingum; 
ást eig. kið innta, elska, unna, að 
elska og svo amboð. Nú er sterk 
beyging sagnarinnar, inna, ann 
*onninn horfin úr málinu svo að 
ekki er örmul eftir af henni nema 
þátíð framsöguháttar. Hún er 
liöfð fyrir nútíð framsögu'h. i 
beygingu sagnarinnar u n n a. 
Hvað kemur til? Það afbrigði 
íslenzkrar tungu, sem ekki er enn 
þá í vitumí íslenzkrar málfræði 
höfunda, að sumar afrunasagnir 
hafa útrýmt sterkum uppruna- 
sögnum sínum og náð til sín for- 
tíðar beygingu þeirra með þeim 
leikslokum, að upprunasagnirnar 
liafa orðið veikar eða farið undir 
lok. 1 öllum málfræði bókum er 
kennt að hefja, .sverja, deyja. o. fl. 
séu sterkar sagnir; en þær eru 
það ekki. Þær eru afrunasagnir 
sagnanna hafa, svara og *dá og 
veikar, en fortíðarbeyging upp- 
runasagnanna er höfð með þeir 
auk veiku beygingarinnar, t. d. 
nútíð hefja, fortíðar myndir hafða 
hafiðr og líka hóf, liafinn, sverja, 
fortíð svarða, svariðr og líka sór, 
svarinn, deyja fortíð deyða (af- 
brigði fyrir dauða) dauðr og líka 
dó, dáinn. Nútíðar beyging sagn- 
anna er æfinlega veik, fortíðar 
beygingin ýmist veik eða sterk. 
Veiku beyginguna eiga sagnirnar, 
en sterk beyging er ekki þeirra, 
þótt hún sé höfð með þeim, held- 
ur upprunasagnanna liafa, svara 


og dá, er sumpart hafa orðið veik- 
ar eða liðið undir lok. Það gerir 
skilsmun. Hið sama á sér stað 
um fortíðar-núlegar sagnir svo 
sem ann, kann, man, þarf o. s. frv. 
þekkjanlegar þátíðir s t e r k r a 
sagna inna, kenna, minna, *þirfa. 
Veikar afrunasagnir þeirra, unna, 
kunna, muna, þurfa hafa ruglað 
og brotið niður beygingu þeirra 
hina sterku, og í þeim rug’lingi 
fengið hina fögru og lífseigu þá- 
tíð þeirra fyrir nútíð, en sterku 
sagnirnar horfið til veikrar beyg- 
ingar eða til loka. Samt verður 
nú kennt eins og kennt. hefir verið 
og- giundrað saman veikum mynd- 
um og sterkum, meðan sú aldan er 
uppi “að líta síður einstrengings- 
lega á ýmsar orðmyndir, ’ ’ eða 
menn nenna ekki að gæta. þess, að 
engin von var til, að hinir piklu 
og ágætu brautryðendur ísl. mál- 
fræðiþekkingar ryddi þekking- 
unni braut út í allar æsar um öll 
afbrigði tungunnar stór og smá. 

Brandr er umþráttaðrar merk- 
ingar í erindi Hávamála: bráð er 
þörf þeim er á bröndum skal síns 
of freista frama. Alþýðumenn 
skilja flestir orðið víst skíði. 
Þeim er svo afarljóst, að brátt 
ber að og mikið liggur á að gegna 
því, sem þarf á skíðum til þess að 
fara ekki á hausinn af þeim. Orð- 
tengdafræðin styður og þann 
skilning. Orðið er komið af 
hljóðskiftistofninum bran, brun, 
sem fer með merkingu hraða. 
Brandr eig. það sem fer fljótt, og 
eldibrands, sverðs og skíða merk- 
ingin greinist eðlilega úr uppliafs- 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉIvAGS ÍSLENDINGA 


merkingunni; heitir branda og 
fiskur, því skjótt bregður honum 
fyrir; sbr. og kaldr og kalda. Orð- 
ið brandr er líka að skoða lýsing- 
arorð sama, fyrir úrfalls hljóð- 
lengingu, og bráðr. Margar sterk- 
ar sagnir' 1. flokks eru tengðar 
lýsingarorðúm, er hafa þátíðar 
hljóð þeirra í stofni og lýsa verkn- 
aði eða ástandi, sem sagnirnar 
fara með, svo sem sprakr, springa. 
slapr sleppa, svalr svella, valtr 
velta o. fl., o. fl., þá eins brandr 
brenna. Brenna áhrifsl. merkir 
þá eig. að vera fljótur eða fara 
fljótt. Merkingin hermir skilning 
feðra, vorra í örófi alda, er tungur 
g r e i n d i, á elds-fvrirbrigðinu. 
Hvarfið hefir mest fangað eftir- 
tekt þeirra. Brenna og bræða 
merkja eig. að gera e-ð eða e-u 
brátt eða. svo að fari fljótt. Is- 
lenzkan lýsir yfir eiginlega merk- 
ingu enskra orðtengða svo sem 
brand, burn o. s. frv. jafnt sem 
yfir þýzkar og Norðurlandamála. 
Stafaskifti verða í hljótðskiftis 
stofnunum bran, brun t. a. m. að 
braga, samdr. brá, eig. bera 
snöggt fyrir, tindra, blika, sterk 
sögn og -ra-beyg að vitni orð- 
tengða: brá, ís köllum brá breiða; 
Dana-bróg eða brógr, brý, flt. 
brýr (augabrýr), breði, jökull; 
líklega afruna sögn *brýja gera 
orðin bi’úðr, brún; sbr. lýja; brum 
eig. það, sem brunar eða þýtur út, 
knappar trjáa, brumr, eig. útþots- 
tími, í fremsta brumi sinna daga; 
b r u ð r=brunnr, eig. það, sem 
brunar fram, uppspretta, lind, 
allir eiga sama til brunns að bera 


=allir erum vér dauðlegir, orð- 
tak runnið frá sögu Óðins við 
Mímisbrunn. Samstofna er og 
bregða, eig. fara brátt eða snöggt 
með e-ð. Orðtengðáfræðilega er 
eftirtektavert, að lokastafir for- 
tíðarstofnanna geta fallið úr báð- 
ir eða hinn fyrri með uppbótar- 
lengingu, og að ð getur skift við 
g t,. d. brá (fyrir bragð); sögnin 
brá af (fyrir bragða af); brú 
(fyrir brugð) ; bryggja; brugga, 
eig. að bregðia e-u í annað; afbrýði 
(fyrir afbrygði) hjúskaparsvika 
kvíði eða kvíði um minni þokka 
en á vill kjósa. Orðtengðin er 
missögð í danska Lexicon poetic- 
um Sveinbjarnar Egilssonar, 
aukna og umturnaða af Finni 
Jónssyni. Þar er orðið sagt kom- 
ið af: af merkingu aukandi og 
brúðr!! 

“Bryðja, bruddi,” segir Guð- 
brandur Vigfússon í Cleasbv, 
“vafalaust eins og væri brytja 
eig. mvlja með tönnum,, haft um 
að tyggja harðar kökur eða annað 
sprakt harðmeti; sbr. byggðamál 
ítalskt rottá mjög sömn merking- 
ar, a.f lat. rumpere, eins kemur 
bryðja 'af brjóta, brytja,” og 
kveður þó ekki niður allan efa, 
eins og hann á vanda til. Fyrst 
má geta þess, sem ekki getur í 
Cleasby, að bryðja er helzt haft 
um át varga; leó bryðja fæðu sína 
og kettir o. s. frv. Svo er bráð, 
broð, brauð ekki ólíkleg hljóðskift- 
isorð, því öll merkja þau mat 
nokkurn, og bryðja kynni vera 
tengð þeim og ekki komið af 
brjóta. Skyld þeim eru líklega 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


13 


enska bread (brauð), broth (súpu- 
tegund, brood (afsprengur) og to 
breed (klekja út) og sammeTkt 
orð í Þýzku brod (brauð), brut 
(afsprengur) briiten (klekja út), 
og liggur þá við að halda að 
bryðja kunni vera eins og merkja, 
ef til vill, eig. ala., fæða, tímga, og 
í þrengri merkingu cta um rán- 
dýr. Það bald styrkja orðin 
bryðja, fönguleg kona og bredda, 
óprúttin kona. Jón Þorkelsson, 
eldri, sem allra íslenzkufræðinga 
var óljúgfróðastur, sagði Eiríki 
Magmíssyni, að ekki gæti hann 
sagt, að bredda væri af broddur: 
og það er það líklega ekki. Það 
kynni að vera af brandur eða 
kannské tengt bryðja. Margt er 
því að athuga, áður en hægt er að 
komast 'aið vafalausri niðurstöðu 
um að bryðja sé af brjóta alveg að 
slepptum jS'tórstampinúm norska, 
sem Finnur Jónsson fer með. 

Dá, dauðlalegt ástand, dvali, 
yfirlið; dán í dánarfé t. a. m.: dáð 
eig. gert verk, afrek; dagr eig. 
gerðartími, starfstíð; dóttir (til- 
líking fyrir *dógtir) eig. vinnu- 
stúlka; dómr eig. gerð; dýr eig. 
það, sem gerir, starfar, skepna; 
*dagill, fyrir hljóðvarp *dægill, 
fyrir samdrátt *dægll, fyrir úr- 
fall dæll, eig. tíðgerður, hægur, 
auðveldur; deigja, bústýra; deigr 
eig. geranlegur, myndanlegnr, af 
því rakur, því flest myndanlegt 
er svo, og svo deig, deigla, dígull, 
deyja standa öll á beygingarslóð 
sagnarinnar daga, samdr. dá, og 
herma merking hennar og beyg- 
ingu sterka, líklega samstofna 


lat. facere að gera. Deyja hefir 
náð til sín fortíðar beygingunni 
dó, dáinn og sögnin svo horfið til 
veikrar beygingar, hin samdregna 
mynd dá, dáði, og hin ósamdregna 
daga, dagaði. Af sagnbúningn- 
um mig dagar uppi virðist mega 
ráða, úð merkinguna að deyja, 
muni sögnin hafa fengið fyrir 
frumlagslausan búning. Sögnin 
skýrir eig. merkingu enskra orð- 
tengða svo sem deed, day, daugh- 
ter, dough, lady o. s. frv., þótt 
ekki séu sumar þeirra svo skýrð- 
ar í orðtengðabókum erlendum. 

Heimdali, segir danska Lexicon 
poet. Svb. Egilss., á vart neitt 
skylt við Heimdallr og má af því 
ráða., iað orðtengðafræðilega skilji 
Finnur Jónsson prófessor livor- 
ugt orðið, því dali og dallr eru 
eins skyld hvort öðru og oddi er 
skylt oddr. Dallr í Heimdallr er 
sem sé ritað ekki síður einú 1 en 
tveimur. Orðin eru tengð sögn- 
inni að derra, er merkir eig. að 
rétta eða senda frá sér dörr, 
stafa, geisla; darr er stafur, 
geisli af því spjót; darr líka dár 
er eig. ljómandi, kær, vnnilegur; 
dart var með þeim==dátt var með 
þeim; með safnorðs-viðskeyti -all 
verður *darr-alr, fyrir samdrátt 
*darrlr, og tillíking dallr eig. sá, 
sem er stöfum búinn eða settur. 
Dallr, kvenkynsorðið döll í Mar- 
döll og konuheitið Dalla merkja 
eig. stafandi sól, sólkringla og 
Heimdallr, heims sól; en heimdali 
státar í heima fé, þótt færri dörr- 
um eigi að hrósa í kolli sér en 
Heimdallur. Þegar gáð er að því 



14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að höfuð Heimdallar eru dörr ein 
eða brandar, eru ekki torskildar 
kenning'arnar Heimdallar höfuð= 
sverð og Heimdallar hjörr=höf 
uð. Af stofninum dall er Dellingr 
faðir Dags og hið óveglega ('kúa) 
della, einnig með -agr merkingar- 
auka viðskeyti *dallagr, fyrir 
samdrátt *dallgr=dalkr eða dálkr 
ritað einu 1, liryggur fisks svo 
nefndur af dörrum eða teinum 
hans. Með j-innskoti verða orðin 
djarfa, glóra, stíra og djarfr. 
Orðtengðir sagnarinnar eru enn 
fremur dorr-a, eig. það, sem langt 
derrist um veg eða tíma; dorg, 
hvk., líklega í fyrstu kk, # dor-ugr, 
fyrir samdrátt *dorgr, veiðarfæri, 
langur stafur með færi á öðrum 
enda til að derra frá sér; dordíg- 
ull, eig. sá, sem 'gerir tíðum dorg 
eða dorru, köngulóartegund; ^ af 
stofninum dorr og dá=gera; dýrr, 
eig. sem ljómi, dýrðin, stafar af, 
ágætur, verðhár; dyrr eða dyr, eig. 
op, er geislum stafar inn um, gátt; 
durgr, eig. búinn dörrum, hrodd- 
um, ónotamaður, durtur og kvenn- 
'kynið dyrgja, víst alveg óskyld 
dvergur, þótt Fritzner telji að svo 
sé.. Lítt mundu Bretar hotna í 
sínum darling, dear, daring, dart 
og door o. s. frv., væri ekki Is- 
lenzkan til að herma frá eiginleg- 
um merkingum orðtengðanna. 
Bretar segja door opening eig. 
dyra dyr; álíka bregður fvrir með 
Islendingum í vegferðarreisa. 

Elivágar er haft í danska Lex. 
poet. Svb. Egilss. Það er rangur 
lesmáti og sprottinn af mis- 
skilningi á orðinu, “eig. storm- 


eða él-lamdar öldur,” segir lexi- 
konið, “haf, ár miklar, að sögn 
Snorra, er féllu úr norðri, en rétt- 
ara er að skoða orðið heiti á hinu 
mikla norður(ís)hafi (fyrsti lið- 
urinn er él).” Þ;að er ékkert vit 
í því, að halda, að orðið eigi við 
Norðuríshafið og veður beint ofan 
í Eddu. Þar segir: or elivágum 
stukku eitrdropar. Hvað eru 
eit.rdropar ? Lexikonið leggúr 
það út ískaldur dropi. 1 þeirri 
útleggingu er dropi eitt rétt. Hitt 
er tómur skáldskapur. Eitrdrop- 
ar merkir magnaðir dropar, gern- 
ingadropar. Hvað'a vágar eða 
vötn voru það, sem feður vorir 
sæmdu þeim átrúnaði, að þau 
væri mögnuð? Norðuríshafið? 
Eng’anvegimi. Það eru, vitaskuld, 
vötnin, sem töld hafa verið ekki 
einleikin allt fram á síðasta 
mannsaldur, vötnin, sem eru eit- 
urköld á sumrin og eiturhlý um 
vetur, svo að jafnvel aftökur fá 
þau ekki í læðing lögð. Það erU 
keldur, og fyrst eiturdropar 
stukku úr elivogum, þá hljóta eli- 
vogar að vera keldur, enda merk- 
ir orðið það líka. Því forskeytið 
eli- er sama og 'ali-; sbr. eli-legr 
og ali-lamb; og elivogar=vogar, 
sem alast, spretta upp, kelda, lind, 
uppspretta. É1 forskeytist og él- 
en ekki éli- í þeim 30—40 orðum, 
sem það kemur fyrir í, svo 'að það 
er vorkunnarlaust. að glundra því 
ekki saman við forskeytin ali-, eli- 
og lesa rétt úr þeim. Elivágar eru 
ár miklar, er falla úr norðri, sam- 
kvæmt Snorra og réttast er að 
trúa því og réttara en leggja trún- 



UM ORÐTENGÐAFRÆÐI ÍSLENZKA 


15 


að á hugarburð nútíðargutlara, 
sem gerast svo djarfir að rengja 
hina ein,u heimild og hana ríka, 
sem til er fyrir því, er menn vita 
um elivága. 

Erfiði er orðtengðafræðilega 
umþráttað orð. Það er sama 
orðið og þýzka Arbeit og danska 
arbeide, en hver sé eiginleg merk- 
ing þess er óráðið. Grimm hélt 
það tengt lat. labor, þraut, Max 
Muller vísaði því til rótarinnar 
AR, sem fer með plægingar 
merkingu, og Björn Halldórsson 
taldi það eins tengt erja, arði og 
merkti eig. plæging. Erfiðr er 
sama. orð og örðugr, fyrir stafa- 
skifti bæði í stofni og viðskeyti, 
f fyrir ð í stofni og ð fyrir g í end- 
ingu, svo erfiði merkir þá örðug- 
leikar, og að erfiða, eig. að eiga 
örðugt; sbr. enska to rough it. 
Örðugur er eig - . sem er með ris- 
um eða rís, af því stríður, við- 
eignarillur, ómildur, komið eins 
og erði 3 , eig. það, sem er illt við- 
fangs, af arða, ójafna, sem rís 
upp úr e-u; og veltur þá á því, 
hvort arða sé komið af erja eða 
það sé >af öðrum stofni. T. a. m. 
að arða sé=varta, því v m er 
hverfult og breytilegast allra 
stafa, segir Guðbrandur Vigfús- 
son, og örðugr sé orðtengðafræði- 
lega sama og ensk. warty, þýzk. 
warzig og lat. verrucosus, eig. 
fullur örðum, hrjónum. 

Ealma eða fálma þykir Fritzner 
líklegt að sé komið af nafnorði, 


3 )Getgáta Fritzners, erði=elri, er alveg 
haldlaus hugarburður. 


sem merki hönd. Ekki nær það 
neinni átt. Sögnin er komin af 
stofninum fal í fölr; fal-ma eig. 
sama og fölna, en haft um við- 
brögð, er ananni verða í svip- 
legum atvi'kum, ofboðsótta eða 
óvissu, þ. e. að grípa fram fyrir 
sig, þukla eða þreifa. Orðtengðir 
sagnarinnar eru: felmt, felmtr, 
felmtra, en af stofninum sjálfum 
er fæla eig. gera fölvan, hræða 
burtu, og fælinn. Danska orð- 
tengð sagnarinnar er falme, fölna, 
en ekki famle eins og Fritzner vill 
lialda. Danska famle, að fálma 
er samstöfna dansk. flab og ís- 
lenzku tengðunum flapra og 
fleipra, eig. að láta flipann ganga 
óðann eins og skepnur gera um 
fóður í leit eftir því, sem ætileg- 
ast sé; af því rennur þukl merk- 
ingin í hið danska orð. Hinar ís- 
lenzku tengðir sýna bæði færzlu 
Isiin® a ftur eftir stofni og úrfall 
þess og stafaskifti: fleipr, fífl, 
flip, flim, fimbul-fambi o. s. frv.; 
í Dönsku flabre, fable famle. 

—gól aíf hánum í gaglviði fagr- 
rauðr hani, er í Völuspá, óskilið 
gaglviðr. tjtlendingar hafa skýrt 
það fuglaskógur. Það er, vita- 
skuld, tóm markleysa. Manni 
dettur óðara í hug, að orðið merki 
skógarrjóður, af því að rjóðrið er 
viðburðasvið skóganna í æfintýr- 
um og munnmælasögTim, og orð- 
tengðafræðin staðfestir það und- 
ir eins. Orðið er samsett af gagl 
og viður=skógur. Gagl er komið 
af sögninni að gaga, samdr. gá. 
gó, gáinn, er merkir að gapa, flá 
eða reigjast frá, gelta, og gagl 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


merkir op mikið, svo sem skvr 
er frekar liér á eftir. Gaglviður 
merkir þá, eins og væri op skógar, 
skógarrjóður. Orðtengðir sagn- 
arinnar fá mai'gar j-innskot; helzt 
er að geta: hundgá; hundgjá; 
gjamm (mni fyrir gg), gjá (í 
jörðu); gagr, eig. það, sem geltir 
eða reigist frá því, sem við er bú- 
ist í tali eða athöfn, önugleikur; 
gagall, eig. sem temur sér gap 
eða gelt; gagl, 1. milrið gap eða 
op; sbr. bagl af að haga, sagl af 
að saga, 2. gæsarungi, því gæsum 
er títt að gaga, ef mæta styggð. 
Gagall er lífca nafnorð, samdr. 
gáll, eig. það gap og gelt, sem 
hundum er eiginlegt, þá er lagt er 
upp eða á stað, af því ofsakæti. 
Af gáll fcemur sögnin *gjálfa, 
sterkbeyg eins og skjálfa, af lienni 
gólf, eig. það, sem geltir frá 
grunni eða gap er undir, öllu held- 
ur en Iþað, sem glymur eða tefcur 
undir í; í fyrstu líklega lagt undir 
legurúmin eða fletin eingöngu, af 
því merkingin gólf=rúm eða 
sæng, sbr. liggja á gólfi; síðar 
gert meira að lagningn þess og 
hinn gólflagði hluti stofunnar eða 
skálans nefnt gólf, af því merk- 
ingin gólf=herhergi. Þegar liggja 
á gólfi ber á góma, hlýðir að láta 
sér stökkva hros að hurðarlegu 
hugarbu rð i no rrænufræð inganna, 
þeim, að konur hafi í fyrndinni 
ialið börn sín liggjandi á knjám 
og olnhogaim á gólfinu, er helzt 
styðst við orðatiltækin að sitja 
fyrir knjám konu, samkvæmt 
Fritzner, eins og því sé við kom- 
andi, ef konau liggur á þeim, og 


enska to be in the straw, eins og 
menn hafi ekki í fyrndinni legið 
við hálm og brekán, heldur við 
krullliársdýnur, sápuþvegin lök og 
stungnar æðardúns ábreiður og 
ekki liaft hálm nema á gólfinu! Af 
sögninni að gjálfa, er gjálfr og 
gjálfra; frekari t e n g ð i r eru 
gjalgra, gjögr, að geggja o. s, frv. 

Ginna er eitt af þeim orðum, 
sem lotið hefir í lægra haldið 
fyrir kirkjulegan andróður hins 
nýja siðs. Sögnin fór með hina 
dýrðlegiustu merkingu í heiðni. 
Ættbálkur hennar ' segir frá því, 
því hann státar allur með það, 
sem æðst og dýrðlegast var í 
heiðnum sið. Þá var sögnin lífca 
sterk eins og makar hennar í 
Ensku, begin, hegan, hegun, og 
Þýzku beginnen, begann, begonn- 
en. Eins og flagg í fararbroddi 
ættbálksins fer forskeytið ginn-. 
Ginnregin eig. skapregin, frum- 
guðir; “stærke magter” leggur 
danska Lex. poet. Svb. Egilss 
það út og víst eru þau numina. 
magna. Þá eru ginnungar, vita- 
skuld, hið sama, ginnlieilög goð, 
guðir þeir, er gunnu heim í ár- 
daga. 1 lexikoninu er orðið haft 
ginnungi og sagt merkj'a afar víð- 
áttu. Sterkleikurinn er nú allur 
kominn í víddina! E. Mog'k er 
ginnungur þessarar fírinvillu, 
hann hefir búið til ginnungi “sem 
persónu “hins mikla auða rúms,” 
seg'ir lexikonið, “og því tengt 
ginn—við rótina í gína, sem er 
hæpið; en orðið gæti líka blátt á- 
fram merkt hinn afarvíði,” svo að 
Ginnunga gap merkti gap “hins 



UM ORÐTENGÐAFRÆÐI ÍSEENZKA 


17 


afar víða” (=víðáttn), “hin víða. 
auðn. ” Þetta eru vegir ofvit- 
anna.. Gap var Ginnunga áður en 
þeir gunnu lieim; ekkert til þá 
nerna þeir og auðnin eða gapið 
því 'kennt við þá alveg eins og 
brækur þeirra prófessora Mogks 
og Finns eru kendar við þá, af því 
að þeir einir eru í þeim. Eg vík 
aftur að ættbálkinum: gandr, 
£>tafur mikilvægur við heiðnar 
helgiathafnir; göndull, er tíðum 
var af Gunni spunninn; gás, ginn- 
helgur fugl sakir átrúnaðar frá 
ómunatíð; sbr. gans á Þýzku er 
vant að bæta við í íslenzkum mál- 
fræðibókum; betur að færi að 
tíðkast; sbr. báss aif að binda, áss 
af að inna til að firta þetta lærða 
þvzku fip frá íslenzkri orðmynd- 
an. Enn fremur Gunnr eða Gnðr, 
val'kyrju heiti, goð (líklega upp- 
haflega karlkyns *gonnr # goðr) 
eig. höfundur alls, skapari; goði, 
prestur í heiðnum sið. Yitni ætt- 
bálksins er órækt um upphaflega 
merkingu sagnarinnar. Hún hef- 
ir fyrrum merkt afð framleiða af 
guðlegum mætti, hefja, byrja, en 
við siðaskiftin, þá er 

Allt var bannað blót og jól 
Baldur, Þór og Óðinn; 
skift um guði, sál og sól, 
sektuð hjarta ljóðin. 
eins og hið ódauðlega skáld vort 
lýsir í Grettisljóðum sínum, þá 
hnignaði merkingn og hún sner- 
ist svo, að nú fer hún helzt með 
tál og tóma pretti. 

Hjaðningar, Iiéðins liðar (sbr. 
Snorra Eddu I 423, 434), segir 
danska Lex. poet. Svb. Egilss. 


Skýringin er liæpin, þótt hún 
gangi staflaust meðal hálærðra 
norrænufræðinga, því orðið á 
jafnt við þá, sem börðúst móti 
Héðni og liina, sem börðust með 
honum, og svo af því að Héðins 
menn ættu að heita Héðningar 
samkvæmt venjulegri orðmyndan 
en ekki Hjaðningar. Tilvitnanin 
til Eddu er marklaus, því liún 
segir hvergi, að Hjaðningar séu 
Héðins menn einir saman. Hvað 
merkir þá orðið? Á því getur eng- 
inn vafi leikið, að ð er fyrir r 
komið í orðstofninn Hjaðningar 
er=hjarningar. Að hjarna við er 
daglegt mál um þá, sem liggja í 
öngviti eða eru aðkomnir dauða, 
þá er þeir fara að rakna við eða 
skríða saman. Hjaðningar merk- 
ir þá þeir, sem lifna við aftur og 
það á líka við hvorntveggja flokk- 
inn. Hjarna er komið af þátíðar- 
stofni hvarf, eig. *hvarfna, er 
skiftir v fyrir j og fellir f niður 
til framburðai'léttis og er þá 
hjarna, skiftir r fyrir ð og verður 
hjaðna. Myndin hjaðna liefir 
fest við merkinguna hverfa, 
þverra, en hin merkingin að 
hverfa við, rakna við, hefir snfiið 
aftur til frumlegri myndarinnar 
og merkingarnar deilzt á tvær 
saignir, sem ein þó ein og sama 
sögnin í raun réttri. Það stend- 
ur, vitaskuld, fyrir málvitund al- 
þýðu, að ja sé klofningur i» og því 
myndast sagnir af byrjunarsögn- 
unum hjama og hjaðna með því 
að draga klofninginn saman; eru 
þær sagnir því að mynd og rnerk- 
ingu eins og frumsagnir, og ekki 



18 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kyn, þó menn hafi lialdið byrjun- 
airsagnirnar komnar af þeim al- 
veg öfugi við það, sem er. Af 
hjarna kemur liíra að lifa í ró og 
makindum, líka hjara, að tóra, 
lifa, en af lijaðna kemur híðast, 
eig. hverfa, fara í dvala, og af því 
híð, eig. hvarf, dvalalega bjarnar. 
Framiain greindar breytingar á 
stofninum hvarf eru ekkert ótíð- 
ar t. a. m. *hvarf-n=hjarn, eig. 
samanhorfinn, saman hvirflaður 
snjór. gaddur; # livarf-ni=hjarni, 
eig. það, sem hverfur, snýst, haus, 
heili; *hvarf-si = hjarsi = hjassi. 
1. hvirfill, höfuð, 2. hvarflandi 
maður óráðinn, seinlátur slóði; 
# hvarf-ri=hjarri, gaddur, sem er 
snúizt eða horfið um (í hjörum). 
0g er ekki laust við að manni 
hnykkji við, að heyra Fritzner 
klöngrast um karre, skarre, kerr- 
an, garrire, kirren, knarren til að 
skýra orðið af hljóðinu! 

Hihnir, konungur, “eig. búinn 
hjálrni, af hjalmr,” segir danska 
Lex. poet. Svb. Egilss. Það er 
langt frá því, að hilmir merki eig. 
þetta. Merkingin er hrapallega 
missögð. Hilmir á ekki skilt við 
lijálm og er líka auðsjáanlega gjör- 
merkingar en ekki þolmerkingar. 
Guðbrandur Vigfússon sagði eig- 
inlega merkingu orðsins stýri- 
maður og af því stjórnari, kon- 
ungur, og er það nær lagi. Hjálm 
(m fyrir p) og hjálmun eru kom- 
in af sögninni að hjálpa og merkja 
eig. lijálp, hjálpartré,, stýri; 
hilmir (m fyrir p) eins, eig. hjálp- 
ari, sá, sem menn eiga traust og 
hald til að sækja, af því konung- 


ur. Hjálmr er aftur kominn af 
hválfa fyrir áskifti v við j og f 
við m og merkir eig. það, sem 
livolfir yfir e-u eða geymir e-s; 
sbr. heyhjálmr, k o r n h j a 1 m r, 
kertalijálmr o. s. frv. Árheitið 
Hjálmunlá er látið vera í vafa í 
lexikoninu með þeirri staðlausu 
getgátu, að heitið merki “eig. á 
bein eins og lijálmunvölur; sbr. 
hjalm- í norskum árheitum 
(Rygh bls. 102).” Lá merkir 
sjávarjaðarinn, sem skolar strend- 
ur og svo grunnsævið með fram 
þeim. Hjálmunlá merkir þá orðrétt 
stýris grunnsævi, þ. e. a. s. áin 
tekur nafn af svo grunnri innsigl- 
ingu, að menn hafa orðið að 
leggja stýrið úr llagi til að komast 
inn. Rétt virðist vera að skjóta 
því hér að norrænufræðingunum, 
er fást við orðtengðafræðilegar 
skýringar norskra árheita, að oftar 
muni það koma sér betur, að liugsa 
til beyhjálma eða kornhjálma 
heldur en til stýris, þegar hjalm- 
kemur fyrir í árheitum. 

Hvalur er á Ensku whale og á 
Þýzku Wallfisch. Ekki leyfist 
manni að gióra í eiginlega mcrk- 
ingu orðsins iaf þeim tungum; en 
lieldur er liægt að botna. í henni 
af Islenzku. Hvalur er nafnorð 
og sjálfsagt lýsingarorð líka sam- 
stætt sögninni að hvella álíka og 
svalur svella, samstofna hvel og 
merkir þá eig. kúptur. Sögnin 
hvella er sterk sögn að réttu lagi, 
hvall, *hollinn, að gjalla, svo sem 
eiginleg't er hveli eða því, sem 
holt er, af beygingarstofnum 
hennar kemur holkn eða liólkn, 



UM ORÐTENGÐAFRÆÐI ÍSLENZKA 


19 


jarðlög', sem g-lymur í; liolt, skóg- 
ur, því í honum bylur oft. Heitir 
og uxi lijölluðr (j fyrir v) af því, 
að hann hvellur hátt og liallr (v 
horfið) steinn. 

íugtanni er bjiarnarheiti 
’ ’ (stundum afbagað í igul- í hand- 
ritum) ........ (af lýsingarorðinu 

íugr, gráðugr ?) ” segir danska 
Lex. poet. Svb. Egilss.; og rétt er 
þiað nema getgátan um merkingu 
lýsingarorðsins. Hún er röng, 
lugr er samdregin mynd fyrir 
*innugr eða iðugr (hljóðlenging 
fyrir firfall nn eða ð siln,sl (; sjalcl- 
gæft orð en atviksorðið iðuglega 
algengt, af sögninni að inna, og 
íugtanni merkir því sá, sem tem- 
ur sér, á vanda til að inna skil 
með tönnunum. 

Iþrótt er talið samsett af ið og 
þróttr, ð" ð úrfallið með hljóð- 
lengingu, en hér skjátlast manni 
um samskeytin á orðinu líkt og 
mig henti um ambátt, Orðið er 
samsett íþ-rótt eða íð-rótt, af íð, 
list og rœkt=rókt, því œ og ó 
skiftast á, fyrir tillíking=rótt af 
sögninni að rœkja. Iþrótt er rœk- 
ing listar. Þegar orðið íð gerðist 
sjaldgæft í málinu og manni 
fvrndist eiginleg merlring íðrótt. 
þá hjó framburðurinn skil á orð- 
ið fyrir framan ð íð og breytti því 
vitaskuld í þ, fyrst það byrjaði 
atkvæði. 

Jötunn er sagt komið af eta í 
dansfca Lex. poet. Svb. Egilss. og 
merki eig. etandi. Það er alveg 
óaðgengileg getgáta og ólík Svb. 
Egilssyni. Jarmr merkir vein, 
kvein af kvöl eða illri líðan, kom- 


ið af stofninum jar, sem er klofn- 
ingur meðalorpningar irr, er 
táknar ósk ills og brottrekstrar. 
Líka er æpt irda! og ird! ann! 
sömu merkingar eig. eins og sett 
á hann jarm. Forskeyti af meðal 
orpningunni eða fclofning hennar 
fara inn í merkingu hins for- 
sfceytta orðs óísköp og ofboð voða 
og ógnar. Þau eru íra- í írafár 
eig. ofboðs ógnarreiði, ofboðsæs- 
ing og fumið sprottið af henni, og 
jörmun-, sem stendur af sér við 
jarm eins og hjálmun við hjálm, 
er að framan getur, og merkir hið 
sa.ma. Jörmungandr merkir ægi- 
legur gandur og jörmungrund er 
ekfci “hin volduga víðáttu mikla 
jörð,” svo sem lexikonið leggur 
það út, lieldur ægileg grund og 
kenningin, Yandils jörmungrund 
þá hið æg'ilega haf. Emi fremur 
er jar-; af því er jar-a eig. hið 
æigilega, hryllilega vein, orrusta, 
jör-undr, orrustu goð, Óðins lieiti 
líka jörm-unr=jörmunn. Af þess- 
um stofni er jötunn sennilegar 
runninn lieldur en af eta. *Jar- 
unin, 4 fyrir liljóðvarp # jöruim, 
fyrir sfcifti r við ð *jöðunn og 
skifti ð við t jötunn; sbr. af ker 
*ker-ill=*kleðill = ketill. Jö'tunn 
merkir þá sá, er býður ofboðs 
hroll og ógn. Það kemur lieim 
við hugmyndir feðra vorra um 
jötna; enginn Tótur 'fyrir lrinu, 
að þeir hafi verið haldnir átvögl. 
Jötunn og jaðarr eru vitaskuld 


4 Vi8skeytin -ann, -inn, -unn merkja 
geranda, hafa stundum myndina -aðr, 
-iðr, -uðr, fð fyrir n) mjötuSr=mjöt- 
unn. 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


samstofna, því jötnar byggðu út- 
garða. Jafnvel ekki norskum 
norrænufræðingi kemur til hugar 
að jaðarr geti verið tengt sögn- 
inni eta. Jaðarr er eins og jöt- 
unn kominn af jar og merkir eig. 
ægileg brún Jarðar er umlykt var 
Orminum og öllum liugsanlegum 
gný og gauragangi samkvæmt á- 
trúnaði fornþjóða. Hið danska 
jammer og þýzka jammer eru 
samstofna jarmr og sýna tillík- 
ingu r við eftirfarandi m; eins er 
algengt að mm í stofnum verði 
mb eða mp og stafirnir tillíkist í 
bb eða pp, líka að j falli úr stofni. 
Þessum breytingum á sögnin abb- 
ast upp á eða við e-n eða e-ð til- 
veru sína að þakka, merkir eig. 
setja jarm á e-n eða e-ð, amast 
við, og því er irr og abbast skyld 
orð, þótt þau beri það ekki utan á 
sér. 

Hangir vát á vegg 

veit battkilan bragð 
kvað hekla hangandi á búðarvegg 
Þorgils Höllusonar, segir í Lax- 
dælu og er hattkilan óskilin, því 
ekki er það hekla.n sjálf, .svo sem 
Lex. poet, danska getur til. Þess 
er getið í stafaskiftum, að h 
komi fyrir k í stofnum, svo sem 
hné fyrir kné, hnefi fyrir knefi 
o. s. frv. og fyrir g hnegg fyrir 
gnegg o. s. frv.; en þess er hvergi 
getið, þa.ð eg veit til, að k komi 
fyrir h eða kv og kj fyrir hv; og 
þó á það sér stað t. a. m. kvis 
fyrir hvis, kjaptr, kjöptr fyrir 
hváptr, kvef fyrir hvef; sbr enska 
whoop; hválpr kemur af hválf, því 
hann hvelfir, gerir bungu tíkinni, 


kálfr (k fyrir hv) er sama orðið 
og sömu merkingar. Kjöl-r kjal- 
ta, 'kil-ting, kel-ta, kil-pr, kjal-ki 
'kíl-l (vik út úr á eða sjó) og hatt- 
kil-a hafa öll kj fyrir hv eða k fyr- 
ir hv þar, sem ja er dregið saman 
í i og öll fara þau með merkingu 
hvels, bungu eða þjófs af því, að 
þau eru komin af stofni hvels, 
hval. Hattkilan er hattkollurinn. 
1 lexikoninu er kellir laigt út hjálm- 
ur og orðið sagt ‘ ‘ myndað af kall, 
sem 'sé í hljóðskifti við kull (kollr, 
liöfuð) því eig. höfuðfat.” Orð- 
tengðafræðin stappar móti þess- 
ari skýringu. Kellir er samstofna 
kjölr en ekki kollr. Sagnirnar 
kjala, kila og kela merkja allar að 
gera 'kjöl á e-ð, af hinni síðast- 
nefndu með gjörandviðskeytinu 
-ir kemur fcelir eða kellir ritað 
tveimur 11 í stað eins, því ritan 11 
er óregluleg í fornritum, og fjarð- 
ar kellir merkir sá, sem gerir firði, 
kjöl eða hvel, þ. e. ís. Stofnarnir 
fcall, kull (koll) eru ekki hljóð- 
skiftis stofnar, þeir eru jafn 
skyldir og alr er ull. 

Aldri gengr liin unga 
eik, þótt við mik lei'ki, 

(fljóð hygg ek kvell kunni) 
kona þín úr liug mínum 
er síðari helmingnr vísu í Víg- 
lundar sögu og 'allur au'ðskiilinn 
nema “orðið kvell,” segir danska 
Lex. poet. Svb. Egilss., “sjálft er 
óþekkt, en mætti setja í samband 
við rótina í orðinu næsta (þ. e. 
kvelling) “ástarkvíði? eða er það 
blátt áfraan ambaga lir ’kvöl?” 
Orðið merkir ekki ástarkvíði og á 
heldur ekkert skylt við kvöl. Orð- 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


21 


tengðafræðin leysir úr gátunni. 
Til þess er að vík.ja að lýsingar- 
orðinu kvirr, kyrr, kjurr eða öllu 
heldur að sögninni, sem þeim er 
samstæð og því sterk að réttu 
lagi, sem sé kyrra = *kvirra, 
*kvarr, # kurrum # korrinn. Sam- 
kvæmt lögum tungunnar verða af 
beygingarstofnum nútíðar og þá- 
tíðar lýsingarorð og nafnorð með 
viðskeytunum -ill og-ull þessi: 
*kvirrill, *kverrill, *kvörrull, er 
dragast saman og fyrir áhrinur 
hlinna samdregnu |alla með til- 
líkinjg, eins og vant er, verða *kvill, 
*'kvell og *kvöll og merkja öll hið 
sama kyrðsæll eða kyrðsæld. 
Vísuorðið er nú allt auðskilið. 
Víglundur hyggur að konan kunni 
kyrrsæld, að kyrra, að friða, 
spekja, vera blíð, þótt hún leiki 
hann illa, Nafnorðin kvell, sem 
er einn ritmátinn, kvöll, sem er 
annar og kel, sem er hinn þriðji, 
sjálfsagt fyrir *kjell (j fyrir v) 
og kell ( joðið tekið upp í k) eru 
líklega öll kvenkynsorð, nema kel, 
karlkyns nefnifalls ending horf- 
in; isbr. mjöll, fremur en íivorug 
kyns, þó lexikonið telji þau það. 
Af lýsingarorðunum *kvill, *'kvell, 
*kvöll koma nafnorðin *kvíl-d, 
kvel-d, kvöl-d eig. kyrsældar-tími, 
aftann. Af fleirt. stofni þátíðar 
kurr með nafnorðs- og lýsingar- 
orðs viðskeytinu -igr hljóðverp- 
andi er *kyrrigr, fyrir samdrátt 
*kyrrgr, fyrir úrfall rr með upp- 
bótarhljóðlenging # kýgr, sem 
mun jafnaðarlega ritað ví fyrir ý 
kvígr, eig. kyrðar skepna, eða 
kyrrlátur; eru þá auðskilin orðin 


kvíga, kvígendi, KygriBjörn; 
með hljóðverpandi kvennkyns 
viðskeyti -r kemur af stofninum 
*kyrr-r og eins og áður var sýnt, 
fyrir úrfall erra og hljóðlenging 
kýr, eig. kyrðargripur. Mörg á- 
haldanöfn þeirra, er lúta að haldi 
eða geymslu, renna af stofnum 
sagnarinnar svo sem kví, kjarald, 
ker, ketill, kýll, koðri (stafavíxl), 
kjaggi, kuggr (stafaskifti) o. s. 
frv. I þessum stofnum á sér og 
stað vskifti á k við h, t. a. m. af 
lýsingarorðinu *kvill, sem áður 
var getið, verður sögnin *kvilla, 
fyrir úrfall og hljóðlenging *kvíla, 
fyrir stafaskiftin hvíla, eig. gera 
kyrran; einnig kvíld, sem að fram. 
an var getið, skiftir k við li og 
verður hvíld=kvöld; sbr. át ek í 
hvíld, áðr heiman fórk. Benedikt 
Gröndal skýrði fyrstur manna 
þenna stað rétt, að í hvíld væri=í 
kvijld. Þó er staðurinn enn þá lagð- 
ur vitlaust- út í danska Lex. poet. 
Svb. Egilss. og Gröndals ekki get- 
ið; er það raunar ekki nema það, 
sem við má búast af öðrum eins 
ritum. Eiginlega merkingu fjölda 
erlendra orðtengða skýra hin ís- 
lenzku orð, er hér hefir verið 
drepið á, þótt eg nefni ekki nema 
tvær enskar cow og lrill. 

Landar(eign), bragðar (lax-, 
váð), svo sem orðið væri kvenn- 
kyns,” segir í Málfræði ísl. tungu 
eftir Finn Jónson. Það er ekki 
hægt að ráða kynferði forskeytis- 
orðamia af mynd þeirra í sam- 
skeytingnum, en o r ð t e n g ð i r 
-sterkra sagna 1. flokks kenna 
manni það, að orðin hafi upphafl. 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


veriÖ karlkyns, og” eins hönd “að 
upphafi 'kvennkyns orð,” segir 
málfræðin. Orðmyndunar reglan 
er þátíðar eintölustofn +r við- 
skeyti karlkendu með u-hljóðvarpi 
eða án þess, t. a. m. gandr, landr 
nú land, bragðr nú bragð, vöndr, 
liöndr nú liönd, rönnr=röðr nú 
röð, *hrönnr nú hrönn o. s. frv., þ. 
e. a. s. hljóðvarpslausu orðin 
hverfa til hvorug kyns með missu 
nefnifalls r s í n,s land, bragð, hin 
liljóðverptu til kvennkyns með 
missu þesis, hönd, röð, hrönn. Ekk- 
ert er til að rengja þetta nema 
hlaupa í það, að sagnirnar henda 
og lenda séu vei'kar, en slík viðbára 
fýkur Ifljútt fyrir orðtenigðafræð- 
inni. Hönd, eig. sú, sem tekr. 
hundr, frá ómuna tíð hafðar til að 
taka, háss, efg. tekinn, hás-ki, 
hætta, eig. það, sem kann að taka 
eða þrífa e-ð sviplega, hattr og 
lietta renna öll af hljóðskiftis bevg- 
ingu sagnarinnar henda og vitna 
beygingu hennar og eig. merkingu. 
Sögnin er líklega samstofna lat. 
capere. Hið sama er um lenda. 
Lindi, land, láss, lend, lund, lundr. 
lundir kvk flt. merkja öll eig. ei'tt- 
hvað, sem heldur saman eða þá 
helzt saman í heild sér og kemiia 
að lenda sé sterk iað réttu lagi og 
merki eig. að festa saman, t. a. m. 
land er mjög hið sama og lat. 
continens. Eg leiði hjá mér ensk- 
ar orðtengðir og erlendar, því hin- 
ar helztu þekkja allir svo sem 
hand, land. Bragðarváð segir 
Málfræðin isé laxanet. Eitt sinn 
leyisti eg úr spurningu Finns 
Jónssonar: Hvað er hængur? Nú 


segir hann mér, að bragðr sé lax 
og veit eg ekki, hvað það er að 
marka. Er ek.ki bragðarváð, þ. e. 
brugðin voð, gagnstæð lérefti, þ. e. 
slegin voð, rekin saman með slög- 
um, frá þeim ómunatímum er kljá- 
vefstóllinn umturnaði vefnaðar- 
iðnaði Norðurlanda og gerði 
bragðarvoðum jafnvel í afskekkt- 
ustu bygðum loks sömu skil og nýi 
vefstóllinn gerði honum isíðar? 

Heitir lær á lœru, um það hef- 
ir Björn M. Olsen ritað rækilega 
frá staifsetningar sjónarmiði og 
merkingar í hinu fróðlega, danska 
riti sínu um 3. og 4. málfræðisrit- 
gerð Snorra Eddu. Hann getur 
skýringar Svb. Egilss.: heitir lær 
(þ. e. lóur) á leiru, er tekur lœru 
fyrir leiru; og þykir hún ekki al- 
veg fullnæg einkanlega vegna ein- 
tölu sagnar, heitir, þótt svo komi 
stundum fvrir, því hvorki rím né 
málsbúningsrök virðist gefa á- 
stæðu til þess, og svo sé meiuing- 
in auk ])ess afaróskýr, því fugl- 
arnir lieita lær jafnt á leiru og aim- 
arstaðar. Betur getst honum að 
skýringu Jóns Ólafssonar: heitir 
lær á lævirkja; meiningin sé þá 
læri er líka á fuglum; en skýring- 
ing sé ekki nema laus getgáta,, 
því að loera sé óþekkt í merking- 
unni lævirld. Loks víkur bann 
spyrjandi að því, að lœru kunni 
að vera þáguf. af orði, sem talið 
sé meðal niðrandi mannheita í 
Snorra Eddu og ritað í handrit- 
um leyra, lóra, löra, er geti allt 
saman verið sama og ritsmátinn 
lœra, og orðin merktu þá heitir 
lær (þ. e. læri) á slóða, sem sé 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


23 


raunar óneitanlega. satt, þótt ekki 
■sé mikið í það spunnið; og lýkur 
máli sínu með því að vísa til þess, 
að von sé óeðlilegra málsgreina og 
'seilast verði til skýringar, af því 
að skáldið geri sér sjáanlega far 
um að finna dæmi til orða, sem séu 
mismunandi að merkingu! og að 
því, að annað liafi æ en hitt œ, ög 
séu þó nærri hvort öðru að öðru 
leyti. Það er hörmulegt að jafn 
öviðjafnanlegur snilling'ur og 
Björn M. Olson var, sem lieita 
mátti að tungan lægi fyrir eins og 
opin bók, skuli láta staðar numið 
með þessu og órannsakað, hvað 
orðtengðafræðin gæti lagt til úr- 
lausnar. Danska' Lex. poet. Svb. 
Egilss. vænir að lær merki læri og 
að lœra sé nafn á einhverju verk- 
færi. Það er óaðgengilegt hald, 
því enginn hlutur heitir læri á 
verkfærum þeim, sem m enn 
þekkja, og þá er það ekki senni- 
legt að svo heiti hlutur á óþekktu 
verkfæri. Skýring Björns M. 
Olsens er, vi'taskuld, rétt. Orðin 
merkja eða geta merkt það, sem 
liann segir, því þau eru þekkt í 
þeim merkingum; samt langar 
mann í aðr.a skýringu, af því mein- 
ingin er mjög tilkomulítil, eins og 
Björn M. Olsen tekur sjálfur 
fram. Bæði orðin eru komin af 
sögninni laga, samdr, lá, er merk- 
ir að slá, lýja, lemja, að réttu lagi 
.sterk, lá, 'ló, láinn og -ra-beyg, 
lá, # ler.a, *lerinn, e ið skiftilegt við 
ö, ey, æ og jafnvel ó. Lær getur 
tæpleg’a verið flt. af ló, þ. e. a. s. 
merkt lóur. B. M. 0. gerir fulla 
grein fyrir því. Aftur kemur 


þeim Svb. Egilss. og honum sam- 
an um að lœra megi taka fyrir 
leira. Þeim ber ekki annað á milli 
en merkingin. Svb. Egilss. tekur 
orðið í sinni algengu merkingu 
leir, sem næst er eiginl. merk- 
ingu, en B. M. 0. hina óeiginlegu 
merkinga slóði. Því lœra líka ritað 
leyra, lera og lóra, er komið af -ra- 
beygingu sagnarinnar lá, álíka og 
slæða (ð fyrir r) sleði og slóði af 
sögninni að slá og merkir eig. hið 
slegna, lúða, 1. leira leirjörð, orð- 
in rituð nær uppruna en leira, 2. 
óeiginlega lúður, lerkaður maður, 
slóði og í við.skejdum mann-læra 
eða. mlannlera, mannræfill, slóði— 
kisu-lóra, blauður köttur, bleyða. 
Merkingarnar sannast enn frekar 
af tilsvarandi karlkyns viðskeyt- 
um -lóði, -leði, -leri, sem eru alveg 
sama tóbakið svo sem Am-lóði, 
nafn konungssonarins d a n s k ia 
Hamlet hjá Shakespeare, eig. of- 
lúði, afarmæddi; uppruninn raun- 
ar talinn óþektur af sérfræðing- 
um; af Saxo er hann nefndur 
Amlethus á Latínu, er sýnir að 
hann hefir. líba verið nefndur 
Amleði af Islendingum; Gangleri, 
eig. lúð'ur af gangi, ættleri, eig. 
sleginn æittiimi, sá sem áttinni lá- 
ist o. fl. Aftur er lær hvorugkyns, 
karlkyns í viðskevtum -lér, -lór. 
gjörmerkingar, eig. sá, sem slær; 
lær, eig. slagfótur, afturfótur 
grips, sbr. lámr, gripfótur, 
liranmiur, og ló, framhluti hand- 
ar, ve'tlings og lumrna, eig. sú, 
sem tekur (við); sbr. og lár (korn 
lár, ullar lár), láfi og láfa; Vind- 
lér, eig. sá,sem lýr vindu, bragðal, 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Heimdallur; danska Lex. poet. 
Svb. Egilss. hefir Yindhlér, smíð- 
ar í gömlu orðskýringuna: sá sem 
hlerar vind; kisulór, hvatur kött- 
ur, högni. Sé lœra tekið í merk- 
ingunni leina, eins og Svb. Egils- 
son gerir, þá getur lær ekki merkt 
lóur og heldur ekki læri, sem B. 
M. O. lætur það merkja, því að sú 
merking gerði markleysu úr máls- 
greininni. En fieiri lær eru til en 
þau tvö, er reynd hafa verið. Orð- 
tengðafræðilega má greina orðin 
ló í tvo flokka sem sé gjörmei'k- 
ingar og þolmerkingar orð, eins 
og hin síðari voru komin af lilut- 
tafcsorðs stofninum. 1 fyrra flokk- 
imi koma: lá eða ló, flt. lár, eig. 
sú, sem slær, aldan með ströndum 
fram, sjávarjaðariiin; ló, flt. lær 
eig. sú, sem slær lag, sýngur, lóa; 
ló flt. laust, sú, sem hremsar eða 
tekur (við), framhluti handar; 
sbr. á ló eða laski. Hin, eig. hið 
slegna, lúða, eru ló, flt. lær, 1. 
hnoðri lúÖur 'af vefnaði eða fati; 
2. ullarlagður urinn af fé einkum 
á garða; sbr. garð ló; 3. dula slit- 
in eða urin af fötum; -sbr. rifinn í 
lær og laka, rifinn í dulur afslitn- 
ar og lakar flíkur 4. er sennilegt 
að það merki lúður sandur eða 
leir botnlaus af vatnsaga, leir- 
pyttur, sandbleyta, og hin um- 
ræddu orð merki þá heitir leir- 
pyttar á leiru. Þiað gefur góða 
oig skýra meiningu, og þótt það sé 
getgáta, því ekki hefi eg heyrt ló 
eða lær haft um sandblevtur, þá 
er ekki hægt að segja að hún sé 
laus eða út í bláinn, því að orð- 
tengðalfræðileg rök styðja hana. 


Gjörmerkingarorðin lær, -lór, -lér 
og ló virðast eftir merkingum sín- 
um mega merkja hvað eina, sem 
fremur verknaðinn að lá, og þol- 
merkingarorðin læra, -lóra, -leri, 
-léði, -lóði og ló eins hvað eina, 
sem fyrir verknaðinum verður, og 
ló, lœr þá hvað, sem lúð er eða 
urið sundur; leirpyttur. Frum- 
lagslaus sagnbúningur er alltíður 
í Islenzku, hafður í stað eða til 
skiftis við afturbeygilega mynd; 
heita er ein af þeim sögnum, eins 
og Björn M. Olison tekur fram, og 
þarf þá hvorki rím né önnur rök 
til að i réttlæta eintöluna heitir. — 
Sögnin lá hefir farið að forgörð- 
nm fyrir afrunasögn sinni, lýja, 
og er nú ekki til nema í veikbeyg- 
um molum. Þeir eru: 1. laga, 
faria með slögum; sbr. blóðið lag- 
ar, 2. lá; sbr. láir ekki á steini eða 
við stein, islær ekki, kvikar ekki; 
lá e-m e-S, eig. slá e-m e-ð, eigna 
(í vondri merkingu) álasa, 3. ljá, 
léði, léður, j-innskot, eig. afhenda 
með slagi; fornt afhendingar snið. 
Þessi síðiasta sögn er í rauninni 
ekki nema -ra-beyging hinnar 
fomu sagnar að j-innskoti frá- 
töldu, ð fyrir r; sbr. sleðast, slóð- 
ast eig. afturbeygileg -ra-beyging 
fyrir slerast af sögninni slá, slera, 
• slerinn; sbr. og myndirnar dræði, 
hlæði, runnar af -ra-beyging sagn- 
anna draga og *hlaga samdr. 
*hlá=hlæja, S komið í stað r, því 
e- ö, æ, ey skiftaist á í fortíðar- 
s'tofnunum eins og áður er ávildð. 
Það er sköfck skoðun í Málfr. ísl. 
tungu eftir Finn Jónsson, að ð sé 
fyrir g í sagnmyndum þessum, 



UM ORÐTENGÐAFRÆÐI ÍSLENZKA 


25 


sprottin taf vitundarleysi um það, 
að -ra-beygingu hafa liaft miklu 
fleiri sagnir, en talið er í mál- 
fræðilegum bó'kum hinum eldri, 
og eins þá í hinum nýrri, því þær 
eru ekki nema uppsuða hinna eldri 
með meir eða minna ísáldri af 
latmælum og ambögum daglegrar 
ræðu tsvo sem: “beist,” “silgd- 
ur,” “bass,” “hrin’t,” “ettir,’ 
“kvítt,” “hneixlustum, ” “elsk- 
uðustum,” o. s. frv. til þeiss að 
venja æskulýðinn á að líta “síður 
einstrengingslega ’ á orðmvndirn- 
ar.” 

Mjöllnir, Þórs hamar, “eig. sá, 
sem mylur, ” segir danska Lex. 
poe't. Svb. Egilss. Það er gamla 
orðskýringin. Lexikoninu hefir 
ekkert farið fram. Þegar gáð er 
náttúrufyrirbrigðis þ e s s, e r 
Mjöllnir jartegnar, þá er það 
furða, að slík skýring skuli hald- 
ast og ná endurprentan. Ekki 
berj-a 1 menn helzt augum í möiun 
eða mölvan, þegar sér reið. 
Leiptrið vísar manni til að leita 
orðinu tengða við orð, er fara 
með merkingu bliks eða bjart- 
leiks, og þá er réttur uppruni þess 
skjótt fundinn. Mjöllnir kemur 
af sögninni að mara, sterk sögn að 
réttu lagi og suniar tengðir henn- 
ar liafa j-innskot. Með karlkyns 
safnorðs viðskeyti -ull eða ul-r við 
sagnstofninn verður # mar-ul-r, 
fyrir hljóðvarp # mörulr, fyrir 
samdrátt *mörlr, fyrir tillíking 
*möllr, fyrir j-innskot *mjöllr; 
missir nefnif. ending og gerist 
kvennkyns mjöll, eig. hvítglói, 
drifhvítur snjór; af þ\ú kemur 


sögnin mjöll-na, að fari að gerast 
mjöll eða drífhvítt og af því 
Mjölln-ir eilg. sá, sem gerir hvíta 
blossa. Af stofninum mjall kem- 
ur lýsingarorðið *mjall-a’gr, sam- 
dregið *mjalkr ,eig. sem mjög er 
mjallar, ljós, samstætt sögninni 
milkja, sem haft hefir tvær beyg- 
ingar, sterka fvrir áhrifslausa 
merkingu, sem isé að vera með 
mjólk og veika fyrir áhrifismerk- 
ing þá, sem hún enn hefir. Af 
týndu beygingunni eru orðin 
mjólk, og mjölt (fyrir *mjölkt) 
eig. ljós lögur, mjalta, mjólka, 
mylkr. Svo er og mjöl sama og 
mjöll, orðið hvorugkyns fyrir rit- 
háttinn, eig. drifhvíta, a!f lit hins 
maliaða korns; en möl er tengð 
sagnarinnar mala. Af mara er 
lrka sennilega mjöðr (ð fyrir r) 
eig. glitrandi veigar. Sögnin á 
sér fjölda tengða svo sem mar 
(í lofti) ; marlaki; að merla; milla 
(á bol); mörr (í sauðum); marr, 
sjór; marr, hestur, og merr 
“fyrir eldra marhio,” nema. 
niðúrlagið sé veðramörk á norsku 
grjóti; enn fremur *marni, fyrir 
úrfall og hljóðlenging rnáni,, eig. 
sá, sem tindrar, silfrar, tungl; 
*marl eins=mál, eig. glitrandi 
iskraut, útflúr líklega stevpt eða 
dregið í útskurð á sverðablöðum 
eða vopna; sbr. krókaspjót í hendi 
og allgóð mál í; *marla, fyrir til- 
líking malla, líklega eig. steypa, 
haft nú einkanlega um börn, að 
búa e-ð til úr e-u, (t. a. m. for eða 
leðju), áhrifisl. að isjóða; svipaðr- 
ar, eiginlegrar merkingar er og 
tengðin malda, sbr. malda í mó- 



2G 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


inn. Af fortíðastofnum kemur 
mór (líkl. mót, formur, 2. g'eðs- 
lag); mor; mistur, og þverr bjar't- 
leiksmerkingin að því skapi, sem 
stofnhljóðið lokast; molla., tillík- 
ing fyrir *morla, eig. mjallar 
drífa; morugr, mjög blendinn 
mari eða mori, af því # morug-inn, 
samdr. morginn, því þá tekur að 
mara í lopti, eða öllu lielður iaf 
týndri, sterkri sögn *myrgja, 
samstæð við lýsingarorðið mor- 
ugr, isamdr. *morgr og orðin 
morn, morð, morkna, murka, 
myrkr og mörk (skógur) eru kom- 
in af, en mörk (silfurs) er iaf 
liljóðskiftis'stofninum mar. Ensk- 
ar orðtengðir milk, moon, morn- 
ing, o. is. 'frv. fá skýring eig. m(>rk- 
ingar af Islenzkunni. 

‘ ‘ Nál fyrir naðl; nadel á þýzku, 
mál fyrir maðl; gotn. maþl= 
tungai,” er ritað fyrir “þá, sem 
liafa það starf að kenna í skólum, 
hvort heldur eru menn eða kon- 
ur.” Fróðlegra virðist vera og 
réttara að hlaida sér við íslenzku 
stofnana einkum þar, sem úrfallni 
stafurinn kann vera annar en í til- 
vitniaðri tungu, t. a. m. mál fyrir 
*magl (stofninn í mögla), fyrir 
*mann-l, eig. mannshljóð, radd- 
liljóð; nál fyrir nagi; en nagl á 
sér lengri og flóknari sögu. Það 
he'fir áður steypt k framan af sér 
og misst nefnifalls r 5 ® aftan af 
sér og dregist isaman; ósamdreg- 
ið er orðið *knag-al-r=nagl, eig. 
sá, sem knýr, nístir saman af 
sögninni *kniaiga, samdr. kná, er 
farið liefir að forgörðum fyrir 
afrunasögn isinni knýja; sbr. 


tengðir hennar nagli, knár, knörr, 
knöttr, kné o. s. frv. 

Ofn kemur af sögninni að 
verma sterkri eig. *ormin-r, sam- 
dregið *ormnr, er missir nefni'f. 
r 10 og stofn-r iS til framburðiarlétt- 
is og verður omn, sem ritað er 
ofn. 1 sögninni að orna, eig. 
*ormna, léttir framburðinn úr- 
fallið m. Ormr er ekki tengt isögn- 
inni verma, þótt mvnd hafi til 
þess. 

Refilstigr legg-ur Fritzner út 
stigur, sem farinn er svo ekki ber 
á eins og á bak við veggjatjöld. 
Það er skýring þeirra R. Iveysers 
og C. R. língers, og hefði Fritzner 
átt að setja spurningarmerki við 
skýringu landa sinna, því hún 
kemur ekki lieim við texta Eddu 
og er líka röng. Sama er líka lað 
segja um skýring danska Lex. 
poet. þráttnefnda: villifær stigur, 
sem ekki er heldur vafa mörkuð. 
Það er hægt lað ráða rétt til merk- 
ingar refilstiga af texta Eddu al- 
veg eins og til merkingar elivága. 
ef textinn er lesinn með eftirtekt, 
hleypidóma og sjálfsþótta laust. 
Gfylfi sá mann í hallardyrunum, 
segir Edda, sá spurði liann fvrr 
að heiti. Gylfi nefndist Gangleri 
og kominn af refilstigum og 
beiddist náttstaðar. Auðvitað er 
ekkert hægt að ráða til merking- 
ar refilstiga af þessu, því að gist- 
ingar getur rnaður vitaskuld beð- 
ið, af hvaða stigum sem komið er. 
Enn inn kominn í höllina er hann 
inntur að erindum ssínum, og þá 
er líklegt, að mianni megi heldur 
fénast um það, hvað hann sagt 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSEENZKA 


27 


hafi manninum í hallardyrunum. 
Af spurningu Gylfa þá og því, 
sem gerist af lienni, þarf ekki að 
fara í neinar grafgötur um það, 
að refilistigar eru grafgötur, rann- 
sóiknarvegur; enda er Gvlfa nú 
ekki boðið til siætis, eins og vant 
er í sögnm á þessu stigi þeirra, 
heldur er honum sagt að standa 
frammi og fregna eða refla. Því 
œsir láta rannsakið óðar uppi, eins 
_ og eiginleg't er saklausum eða 
þeim, ®em ekki eiga sér neina ills 
von af því; en af því að öllu rann- 
saki fylgir meiðing nokkur og 
vansi, þá er Gylfi látinn vita að 
hann komist ekki heill út þaðan, 
nema hann reynist fróðari. Refil- 
stigar eru rannisaksvegur og fara 
refilstiga er sama og nú er sagt, 
að “ganga vísindaveginn, ” veg- 
inn, sem norrænufræðingarnir eru 
ó meiri hluta æfi sinnar, þótt þeir 
viti ekki livað vegurinn heitir á 
Norrænu, enda eru sumir þeirra 
villumenn refilstiga, að eg við 
hafi orð Þorleifs jarlaskálds ó- 
skilin af fyrnefndu Lex. poe't. 
Orðtengðafræðin geldur já-kvæði 
þesislari merkingu refilstiga. Því 
bregður fyrir í íslenzku, eins og 
Guðbrandur Vigfússon hefir tek- 
ið fram fyrir löngu, að stafavíxl 
verða i n n a n sömu þrídeilu 
dumbra stafa í upphafi orðsto'fna 
eða stafurinn fallið niður t. d. 
rjúfa, krjúfa; rífa hrífa o. s. frv. 
eins refill, grefill. Vestmanney- 
ingar 'kannast við grefilinn. Það 
er áhald til að kanna bjargholur, 
þreifa eftir íuglinum og krækja 
hann, stafur búinn stálkrók á öðr- 


um endanum; grefill er líka graf- 
tól til að skera út kopiar. Refill 
er hið sama, það er kanni og líka 
útskurðartól og eggin, sem sker; 
sbr. blóðrefill, tannrefill. Af refilí 
kemur sögnin að refla,, að skera 
út, grafast eftir, kanna eða rann- 
saka. Refði er broddsta'fur til 'að 
kanna fyrir sér eða búinn snag- 
hyrndri öxi til þess og þá vopn 
jafnfúamt; refjur heita ónáðir 
þær og vansi, er þeir verða fyrir, 
sem eru reflaðir; eg vil hafa mat 
mimn og engar refjur sagði Glám- 
ur; refjóttr og refjusamr eig. sem 
temur sér að gera slíklar ónáðir; 
refr eig. sá, sem grefur, kannar, 
tóa; undirhyggjumaður. Öll þessi 
orð hafa í rauninni misst g fram 
an af sér og svo refsa, er merkir 
eig. sama og refla, þótt nú lúti 
meir að niðurstöðu reflanar, sem 
sé hegna, og svarar til grefsi sama 
og grefill. Það fer þá svo að ref- 
ilstigar er skylt blóðrefill, og á 
ekkert skylt við refill veggtjald, 
alveg öfugt við Fritzners hald. 
Refill, veggtjald, er safn- eða 
minnkanarorð a!f refr, sem er allt 
annað orð en refr, er að framan 
getur. Þessi refur merkir voð 
þar með líka net; er ‘haft í dag- 
legri ræðu í orðatiltækjunum: 
skjóta e-m ref fyrir rass, skotska 
e-n, af ádráttar veiði komið, og til 
þess voru refarnir skornir, til 
þess var viðhöfnin liöfð, komið af 
fornum viðhafniarsið þeim, að 
skera ref til re'fla til að tjalda 
stofur. 1 hinni ágætu orðabók 
þeirra Sigfúsar Blöndals er ekki 
gerður munur hinna tveggja refa 



28 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og síðara orðatiltækið lagt út und- 
ir samnefni ‘beinlaus biti.” Refur 
kemst það næst því, að vera bein- 
laus biti, að það merkir líka há- 
tíðamatur; sbr. jólarefur. Orð- 
tengðir þessa refs eru: raf 1. 
electrum af því að refinn sér í 
því, 2. rafabelti; raftr; ráf, rjáfr 
=ræfr er vitna beyging sterknar 
isagnar, er sennilega hefir runnið 
af eldri sögn *vrefa, er klofnað 
hefir (líkt og *vríta í ríta og 
veita) í tvær sagnir og ekki nema 
önijur þeirria nú geng í málinu. 

“Skjalgr, m., nafn á tunglinu 
(eig. hornauga gjótandi, skakk- 
ur?)....Sem heiti (eiginl. viður- 
nefni rangeygi) faðir Erlings,” 
segir í danska Lex. poét. Svb. 
Egilsis. Sú var tíðin, að menn 
tóku Sveinbjörn Egilsson sér í 
hönd með álíkri lotning-u og biblí- 
una sjálfa isakir hins óskeikula af- 
burðarfróðleiks hans, en menn 
geta varla varist að bregða. grön- 
um, er menn lesa annað eins og 
þetta. í honum. Sveinbjörn græð- 
ir ekki á féllagsbúi því, sem Forn- 
fræðafélagið hefir leyft að gera 
við hann heimildarlaust og með 
svo mikilli ósviimu, að ekki má 
sjá hver sé hans liluti í því búi og 
hver annarra, tJr hvaða Mímis- 
brunni eru líka sopnar aðrar eins 
orðteng’ðarakningar og hvernig 
geta íslenzk laugu verið ,svo hald- 
in, að þau fá ekki séð, að þær eig. 
merkingar nái ekki neinni átt ? 
Skjálgr er orðtengð sagnarinnar 
skirra, að hlífa, geymla, vemda, 
og kemur ekki til neinna mála, að 
orðið geti merkt. skakk- eða rang- 


eygð. Sögnin skirra er samstæð 
lýsingarorðinu skjlarr, eig. sem 
geymir sín, og sterkbeyg að réttu 
lagi. Af stofninum skjarr kemur 
*skjarr-l, fyrir tillíking skjall eig. 
hlífhimna eggs, þat köllum vér 
skjall, er næist er skurni; af því 
kemur með me rk inga r auk a n d i 
viðs'keyti -agr, * skjallagr, fyrir 
isamdrátt skjalgr eig. skjallhvíta; 
því mánaheiti og, ef til vill, viður- 
ne'fni Þorálfs skjálgs, föður Erl- 
ings, hafi hann haft skalla, og þó 
líklegra að hann hefði þá verið 
kallaður skalli, sbr. Áslakr skalli, 
Skalllagrímr. Skjalgdalsheiðr er 
samnefni Hvítadals eða Fanna- 
dals-heiði. Af stofninum skjall 
kemur leinniiig tskjall-agr fyrir 
samdrátt skalkr eig. sá, sem 
geymir e-s fyrir e-n, ekki þjónn. 
Svo var Friðgeir Agli Skalla- 
grímssyni Iskálkur, er hann hólt 
skildi fyrir hann á liólmi við Ljót 
bleika og geymilst nafnið enn í er- 
lendum tignarnöfnum, marskálkr, 
eig. hrossgeymslumaður konungs, 
á Ensku manshlal, Frönsku maré- 
chal og sénéchal= dómgæzlumað- 
ur konungs; merkir líka hjálmur. 
Tvennur er skálkr, þótt lexikonið 
grauti þeim 'saman. Hinn er 
kominn af þátíðans’tofni saignar- 
inniar skjalla, iskall, skollinn, 
*skallagr samdr. skalkr og merk- 
ir eig. hávaðamaður, þorpari, líka 
er það sverðsheiti eðlilega. Af 
þeim 'stöfni er og *skallaðr, fvrir 
samdrátt # skaldr, fyrir missu 
nefnifalls endingar orðið skald. 
hvorugkyns, öllu heldur en það 
hafi í upphafi myndast með hvor- 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


29 


ug kyns viðiskeyti. Skáld er eig. 
illrar merkingar, siama og skálk- 
ur„ flimtari, sá, sem fer með flim; 
en listin liefir hafið orðið upp í 
æðri merkingu. Af stofninum 
skjall sagnarinnar skirra kemur 
með sama viðskeyti # skjall-uðr, 
fyrir hljóðvarp # skjölluðr, fyrir 
samdrátt skjöldur eig. sömu merk- 
ingar og skálkur hinn fyrst um- 
getni, sá, sem geymir hlífir; með 
viðskeytinu -ali verður skjallali, 
fyrir samdrátt og úrfall skáli, eig. 
skýli, stofa. Fyrir samdrátt ja- 
klofnings í stofninum skjall verður 
skel (e fyrir i) eig. hlíf-himna 
kræiklinga og kuðunga og af úr- 
falli 1 og liljóðlenging, myndast 
skál eig. sú, sem geymir e-s; sbr. 
hjlarnskál. Fortíðarstofnar sagn- 
arinnar eru oft forskeyttir: skor- 
steinn eig. steinn til að hlífa við 
reyk, reykháfur; 'skorkvikindi þ. 
e. kvikindi með skori eða skurmi, 
þ. e. hlíf; skorbíldr, engin þver- 
hagg'a merking er í orðinu, þótt 
þeim bregði fyrir hjá Fritzner, 
eig. bíldur, er lestir skor, skýlið; 
en híldr er af *berla., fyrir tillík- 
ing *hilla (i fyrir e), að gera bert, 
og viðskeytinu -aðr, *billaðr fyrir 
Lsamdrátt og úrfall híldr, hafður 
til að marka tré til fellingar eða 
fé til lógunlar. Það var mál 
manna, að margir mundu skor- 
híldar ganga í fé Höskulds Dala- 
kollsisonar, ef hann ætti áð reiða 
af hendi fé Hrút.s, þ. e. að margt 
fé yrði honum afmarkað, áður 
lýkist því fé. Þá er enn fremur 
skurgoð—skurðgoð eig. verndar- 
goð. Margir lialda að orðið merki 


útskorin goð eða líkneskjugoð. 
Sjálfstæð orð er skorð, skorða, 
slcurð, iskúr, skurra, er öll merkja 
eig. vernd hlífð; sbr. engar skurr- 
ur skulu þeir gjöra út í megin 
fossinn frá veiði—svá a,t fiskrinn 
megi eigi gangla fyrir þann mun; 
ef þeir synja þér manntals og 
jafnaðar, þá mátt þú telja skorð 
á hendur þeim með sværum; 
#i skorr-l, fyrir úrfall erra og 
hljóðlengingu * skól, fyrir ' j-inn- 
skot iStkjól, a!f því skýli, skýia; 
skyr eig. sömu merkingar og pre- 
serve í erlendum tungum, mætti 
vel forskeyta orðið við alla mat- 
vöru svo geymda, að hún skemm- 
ist ekki.—En svo er annar skjalgr, 
tengð sagnarinnar skaga, samdr. 
ská. Það merkir samt hvorki 
'skakki eða. rangeygur. Áðnr en 
til þess kemur er að telja tengð- 
irnar skögull; sbr. skögultönn; 
eða skagall, samdr. # skagll fyrir 
úrfa.11 og hljóðlenging, *skall, fyr- 
ir j-innskot *skjall; af skjall kem- 
ur, eins og vant er, skjal-fa eig. 
fiara úr skakk í annan, titra, riða, 
eins og því er títt, sem hátt skag- 
ar. Af skjálfa koma # skjálf-agr 
og skelf-igr, fyrir samdrátt 
*'skjalfgr og *skelfkr, fyrir úrfall 
f tii framburðar léttis skjalgr og 
skelkr og merkja bæði orðin hið 
sama titringur, riða; skelkur óeig. 
af því ótti. Þessi skjalgr er senni- 
lega viðurnefni Þorólfs, föður Er- 
lings, að hann hafi verið nefndur 
Þoralfr skjalgr sama, og Þorólf- 
ur riða; isbr. samnefnið Þorsteinn 
skelkr. Því riða eða riðusótt er 
ekki ótíð mönnum, þá er þeir eld- 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ast, eirikanlega. stórvöxnnm ikörl- 
um, þótt þeir séu ernir að öðru 
leiti. Af naifnorðum þessum 
koma sagnirnar skelgja, að skjóta 
augum í skjálg, í riðu; rulle med 
Öjnene, segir Danskurimi, og 
skelkja, að skjóta skelk í bringu, 
liræða; en skelgja að liæða er kom- 
ið af skálkur, flimtari. Sögnin 
ská er sterk að réttu lagi og líka 
-ra-beyg. Oi'ðtengðir hennar sýna 
það, ská, skán eig. sama og s'ka,gi, 
sbr. Skáney, líka. skaga.r skegg 
eig. úr grön, skógr úr isverði, sker 
úr sjó og skör úr kolli (hárj ; af 
■skör eilg. það, sem skagar, tekur 
yfir, sbr. eldskör, ísskör, gang- 
s'kör, kernur sögnin skara og af 
henni skar (í Ijósi), skari á snjó, 
en skára sker ljárinn. Útlendir 
fræðimenn þekkja e'kki nema 
skára. Enn fremur er lýsingar- 
orðið S'kár, eig. sem sfcagar; því 
bilgjarn, góður, af því sögnin 
skána, batna; í viðskeytum upp- 
skár„ opinskár o. s. frv. Skæll er 
í fé samdr. fyrir # skær-ill *skærll, 
fvrir tilíking skæll af -ra-beyg- 
ingu öllu heldur en *skáill, fyrir 
liljóðvarp og samdrátt skæll. 
Skæll heitir og hátt fjall á Aust- 
fjörðum. 1 orðiabók þeirri Sig- 
fúsar Blöndals er gangs'kör lag-t 
út á Dönskíu gangbræt, sem merk- 
ir sfcutbryggja, sjálfsagt eftir 
skýring Finns Jónssonar í grein 
hans í Skírni 1917 um talshætti á 
Islenzfcu, að gangsfcör merki eig. 
f jöl til að ganga á yfir læk, í stað 
þess að orðið merkir yfirtaks- 
gangur og gera gangskör að e-u 
merkir í eiginlegri en ekki óeigin- 


legri merkingu að gera gang að 
e-u svo yfir taki, gera endilegan 
gang að e-u. Sýnir það hversu 
bráðfara missögn lærðis manns 
geti orðið til málspjalla. 

Trunt! Trutt! merkir eig. upp! 
eða fram! því hljóðskiftisorðin 
trana, trantr, trunta fara eig, 
með merkingu þess, sem berst upp 
eða stendur fram. Að truntast er 
að fara tindilfetum ótt eða, nett 
lega, tifa, hið sama tríta, trýta og 
trýtla; en trýta merkir líka liljóð- 
ið, sem trýtlinu er oft samfara, 
sama og trutta. Ekki nema allra 
vegleguistu' itslenzkufræðingar, 
sem aldrei hafa á æfi sinni séð 
eða heyrt trönu, trýtil eða 
snælduhala trýta, eiga bágt með 
að skilja: trýtti æ trönu hvöt, í 
Hamiðs málum. Öll þessi orð 
hafa misst s , framan af stofni 
(bæjar) trunt, (bæjar) struns; 
trunsa við e-u, istrunsa hjá e-m; 
trjóna, strjóna; trýta, strýta; 
trillia, strilla; trantr, strendr, af 
hljóðskiftinu strind, strand, strund 
’strond týndrar sagnar er farið 
liefir með merkingu að standa 
fram eða. gnæfa og strönd er kom- 
in af o. fl. 1 sumum orðunum 
verður stafavíxl stertr fyrir 
*stretr; stirtla fyrir *stritla, 
torta fyrir trota. Trami, óvættur 
á samstæðuna strammr og tröll, 
eig. sá sem mjög gnæfir, risi, er 
samstætt strjáll eig. *strand-all 
fyrir samdrátt og tillíking og úr- 
fall n-8, istrall, fyrir j-innskot 
strjall. — Guðbrandur Vigfússon 
getur þess, að óráðið sé, hvort 
upprunalegt sé t eða þ í orðunum 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


31 


tyrma, þyrma; tolla, þola ;tremill, 
þremill; teisti, þeista. Það á sér 
víst eng'an stað >að t og þ skiftist 
á í stofnum. Þeista eða þeisti er 
íslenzikt orð; fuglinn nefnclur svo 
af þjösninni, sem á lionurn er; en 
teisti er innflutt frá tunguspill- 
andi Noregi. Tremill er komið iaf 
trami, óvættur, en af tyrma er s 
dottið framan af, tyrrnir vfir e-u 
=styrmir yfir e-n, af stormur, 
sama sem bylur yfir, skellur yfir 
e-n, e-m verður snögglega ilt, 
orðiatiltækið tekið af ofviðris á- 
falli. Aftur á móti á þyrma að 
ritast með i að rétt.u lagi, því að 
það er sama og þjarma, ja-ið 
dregið saman í i. Þjarma er lcom- 
ið af þátíðarstofni sagnarinnar 
þverra, *þvarr-ma, fvrir skifti á 
v við j þjarma e-m eig. rýra, 
minnka, fara illa með e-n; þirmir 
yfir e-n, e-m verður minna máttar, 
illt. S’ögninni er sakir framburð- 
ar líkingar, ruglað saman við 
sögnina þyrmia, sem komin er af 
*þirfa, þarf, # þorfinn og merkir 
eig. gá þarfa við e-n, eða þyrmsla 
þ. e. fjarsifja svo sem milli hús- 
bónda og hjúa, vægja, hlífa. Loks 
er tolla komið. af hljóðskiftinu 
tar, tor, sem fer með merking við- 
loðunar eða seigju; *tor-la, fyrir 
tillíkinig tolla, loða við; sbr. tjara; 
tyri, kvoðúríkur viður; tjóður; 
tjasna; tjasl. 

Usli er lagt út glæður (sbr. Mið- 
há-þýzku uisele) af Fritzner, eld- 
ur, bál af danska Lex. poet. Svb. 
Egilss., en hin tilfærðu dæmi 
sanna ekki þá merkingu, t. a. m. 
eldr og usli getur sennilega ekki 


merkt eldur og eldur. Skýring- 
arnar eru runnar af orðtengða- 
fræðileg-u athugaleysi. 

Ass! iss! uss! huss ! liviss! eru 
meðalorpningar áhöstunar eða 
viðvörunar stældar eftir hljóði 
því, sem kemur af hraða. eða því, 
sem'fer liratt, eins og eldi í viðum, 
ljá í griasi o. s. frv. Af meðal- 
orpningunum renna orð til að 
tákna þytinn, hvininn eða dyninn 
og önnur orð skyldrar merkingar. 
Af hinni fyrstu er ös eig. liljóðið 
af því, .sem ysjar saman, mann- 
þröng, einnig ös-kra, ös-la, asi. Af 
iss er eisa eig. hvinur; sbr. þeir 
auka nú eldana, og’ var ei.sa mikil 
og vátareykr ómáttulegr, þ. e. eld- 
hvinur mikill og svæla ómáttleg, 
einnig að eisa, fara með hraða og 
hvin; eis-kra, ís-kra eig. svipað og 
öskra; eisk-ald hjarta. Af uss 
kemur yss og us-li hið síðara eig. 
hvinur sérstaklega elds; sbr. eld- 
ur og usli; og hvers eina, sem fer 
að með voða dyn, svo sem yfir- 
gangs ófriðar og’ lirvgðjuverka; 
merkir líka verknaðinn sjálfan 
og skemmdir lians. Af hviss er 
kvis (k fyrir li), hvís-kra, hvís-la 
og # af-hvis-li=auvisli=ausli sama 
sem usli. Mið-háþýzka usele og 
engil-saxn. ysla. eru tengðir usla 
og mega vel merkja old, bruna, en 
sé usli tengd latn. urere (brenna), 
eins og rakið er, þá skýrir ís- 
lenzkan eig. merkingu liinnar 
latn. sagnar. 

Með þeirri skygni inn í nátt- 
úruhætti, sem gefin er skáldum 
einum, listamönnum og þekking- 
arfrömuðum, kastar Gluðbrandur 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Vigfússon fram þeirri spurningu 
í Cleasby í liinni aðdáanlegu 
shýringu sinni um “orð :” “kann 
ekíki vera orðtengðafræðilegt sam- 
band milli word og weird, Isl. 
orð ogurðr eins ogword, wurdr?” 
Spurningu hans er enn ósvarað. 
Islenzkan er líklegri til að geta 
frætt Breta um eig. merkingu 
“word” heldur en Ens'kan Is- 
lendinga, Sóu orðin tengð, þá 
getur það ekki verið nema fyrir 
hljóðskiftissögn, sem til er eða 
verið hefir í málinu; og er leitinni 
þá mjög vísað til stehkra sagna 
1. flokks. Með því að verða, varð. 
urðum orðinn verður að vísa frá 
sakir merkingar, er að derra leit- 
ina. til sagna, er í stofni hafa 
niðurlagsstaf skiftilegan við ð 
t. a. m. g, því að g skiftist á við ð. 
Bezt er að bera fyrst niður á sögn- 
inni bjarga eftir álíkum. Orð- 
tengðir hennar eru birgr; björg, 
hjálp, hlíf, vistir, borg og að 
sjálfsögðu borð, því að það merk- 
ir hlíf og vistir alveg eins og 
björg’. Skjaldar kenninlgar fara 
með hlífar merkinguna og vitna 
hana tvímælalaust, t. d. borð hjörs 
eða hjarar þ. e. hlíf fyrir sverði. 
borðs mörk þ. e. hlífar viður o. s. 
frv. Enn fremur er borði t. a. m. 
hann var mikill borði, eig. sá, sem 
bjargar, sama sem hilmir höfð- 
ingi; hefir verið tekið sem þáguf. 
af borð, mikill borði, eig. borðhár 
og af því óeig. skapstór um menn. 
eingöngu fyrir ábótavanan skiln- 
ing á eig. merking orðsins, borð. 
Engiim efi getur leikið á því, að 
g er skift við ð í þessum sagn- 


stofni. 1 Islenzltu er engin sterk 
1. flokks sögn með sömu niður- 
lagsstöfum og bjarga, en veik 
sögn er til, verga, er orðtengðir 
votta sterka, vargr, urga, því þær 
fara með líkar merkingar. Verga 
merkir eig. að slíta, tæta sundur, 
drepa. eða meiða með átökum, og 
svo af því að ata, óhreinka, því það 
felst í liinu og fylgir því. Vargar 
heita vargar, af því að þeir verga 
skepnur með átökum sínum, þ. e. 
slíta þær sundur og drepa, og 
urga, flt. urgur heita festar skipa, 
báta, hvala, skauta. mannbrodda 
og öll bönd, sem höfð eru til halds 
því þær veriga., þ. e. slíta og yrja 
það, sem þær halda. G skiftir við 
ð í sagnstofninum álíka og þegar 
var sýnt um bjarga. Verða þá 
orðtengðir sagnarinnar vargr; 
urga; urð, eig. skaðvænn staður, 
vargaból, því vargar eru urðar- 
dýr; urðr, bani, dauði; Urðr og 
orð,’ eig. mál, sem festir eða held- 
ur og kann því, eins og urgan, að 
vera til þrautar og ásteytingar 
þeim, sem bundinn er við það; 
sbr. hann skyldi hafa þau þrjú orð 
í framburði sinum, þat it fyrsta 
orð, at allir menn skvldu kristnir 
vera, þat annat, at úheilög s'kyldi 
vera hof öll ok skurðgoð, þat vai 
it þriðja orð, at fjörbaugs garð 
skyldi varða 'blót öll, ef váttnæm 
yrði. Og er þá færður til sanns 
grunur Guðbrandar Vigfússon- 
ar að orðin urðr og orð væri 
tengð. — 1 danska Lex. poet. Svb. 
Egilss. er þess getið, að Konráð 
Gíslason telji urðr, dauði sama 
orð og Urðr. Það er vafalaust 



UM ORÐTENGÐAFRÆÐI ÍSUENZKA 


33 


rétt. Urðr er ikomiS af þátíðar- 
stofni varg meS hljóSverpandi 
kvennkyns viSskeyti -r, *Yergr, 
fyrir stafaskifti *VerSr, fyrir 
samdrátt ve í u UrSr, og kefir 
samdrátturinn orSdS til aS koma 
á gang karlkyns orSi urSr, dauSi; 
lítur út fyrir aS UrSr hafi og 
hneigzt líkt og öx, axar. Því vís- 
urnar, er til seiSsins þurfti, eru 
nefndar bæSi UrSarlokkur og 
VarSlokkur þ. e. VarSar lokkur. 
UrSr, eig. sú, sem ræSur bana, 
lífi og dauða, er örlagadísin; UrS- 
arorS, orS hennar. UrSarorSi 
kveSr engi maSr er lieiSiS spak- 
mæli, sama og þegar aS kalliS 
kemur, kaupir sig enginn frí. 
Runnin a:f verga eru ormr, orri, 
orrusta., er skýrir eig. merkingu 
enska earnest og þýzka ernst. 
Uppbalflegt g hefir í þessu orSi 
skift viS r í Islenzku en viS n í 
hinum. 

Ýrr er á orSi í hinni fróSIegu 
ritgerS Margeirs Jóns'sonar, Tor- 
skilin bæjanöfn í SkagafjarSar- 
sýslu, er hann rekur frafell til 
réttne'fnis Ýrarfell. Hann víkur aS 
því, aS kvennheitiS Ýrr kunni 
vera skylt ýring, úrkomu, og er 
þaS rétt. OrSiS er tengt úr, smá- 
dropótt regn; neisti, úr er af eldu 
jarni; ýra, aS skvetta smádrop- 
um. Ýrr merkir frekna og ýróttr 
freknóttur; konulieitiS sennilega 
freknótt, rauShærS kona; sbr. 
Yrsa. En frekna er tengS fránn 
'CÍg. fríSur, ljómandi, samdr. 
mynd úr # fragann, *fragnn, fyr- 
ir úrfall og hljóSlengingu fránn, 
af stofninum frag sagnarinnar 


fraga, samdr. *frá, meS j-innskoti 
frjá, aS unna. Frekna merkir þá 
ynnilegur smáblettur, ljóma blett- 
ur líkt Qg ýrr. 

“Þjalfi m. eitthvaS, sem lykur 
um og heldur saman,” segfr í 
danska Lex. poet. Svb. Egilss 
Skýringin sýnist bera meS sér, aS 
próf. Dr. Finnur Jónsson kunni 
ekki deili á því, sem hin jartegni- 
lega goSsögu Snorra Eddu felur 
í sér um þaS, hversu Þór eignaS- 
ist þjónustumenn s í n a, þ a u 
Þjálfa og Rösku. Sagan segir, aS 
Þór gisti bónda nokkurn og lét 
slátra höfnum sínum aS vanda til 
matar ,sér og þeim; en þá er hann 
bjóst til ferSar næsta morgun og 
brá upp Mjölni og vígSi halfur- 
stökurnar, er bein liafranna voru 
á borin, þá stóS lannar hafurinn 
upp haltur á fæti, því Þjálfi, 
bóndasonur, liafSi sprett knífi 
sínum á lærlegginn og brotiS til 
mergjar. ViS þaS lét Þór brýrn- 
ar síga, en bóndi gerSist hræddur 
og varS þaS sátt þeirra, aS þau 
systkyn, Þjálfi og Röskva skyldu 
ganga í þjónustu Þór-s. ÞaS er 
gamla sagan, sem einlægt er ný. 
Þegar Þór dunar, þá sprettir 
Þjálfi á ský til mergjar og skolar 
niSur vötnum þeirra, og Röskva, 
systir hans, tekur til starfa, aS 
röskva gróSur jarSar. Þjálfi 
merkir ekki þaS, sem lvkur um og 
heldur saman, heldur sá, sem 
þvær rækilega. Kenningarnar 
eyja þjál'fi, þangs þjálfi er sær, af 
því aS sær þvær, skolar eyjar og 
þang. Þjálfi er tengS sagnarinn- 
ar *þvaiga, samdr. þvá, þó, þveg- 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


inn. Sög'nin á sér ívær myndir 
'fyrir skifti v við j, sem sé þvá og 
þjá, er greinst ihafa í tvær sjálf- 
stæðar sagnir, önnur : þ,já með víð- 
tækri merking’u, að hrjá, hrekja, 
hin, þvá, með takmarkaðri merk- 
ingu, að hrjá eða hrekja e-ð því 
til hreinsunar. Margar orðtengð- 
ir sagnanna eru eins að myndinni 
til, merkingin ein verður að skera 
úr til hvorrar skuli rakið. Til þvá 
■er að rekja t. a. m. þvag, lieitir 
svo líklega af gamalli reynslu að 
gott sé það til þvotta; þvætti; 
*þvagall, fyrir samdrátt og úrfall 
þváll, sápa samkvæmt Fritzner, 
en líklegar þvættislögur elinhver 
eða keyta, því livorki voru ilm- 
sápur né felt naphtha stangir 
hafðar á Norð'urlöndum í þann 
tíð, er Islenzka gekk þar; þvall er 
og lýsingarorð sama og þvalur og 
'þjáll; af því er sögnin # þjál-fa, 
beyg. eins og skjálfa að þvo ræki- 
lega.; og af 'sögninni þjálfl. En 
þjálfi og þjal-mi, gildra, er að 
rekja til sagnarinnar þjá. Sögn- 
in þvá er og -ra-beyg að vitni 
tengða. hennar þvara, þvari, þyr- 
ill og þari (v horfið), eig. það, 
sem skolast; en þang eig. þungi, 
erði, er tengt sögninni þyngja, 
samstíeð þungr og að réttu lagi 
sterkbeyg í áhri'fslausri merkingu, 
að vera þungur, en veik áhrifs- 
sögn alveg eins og á sér stað um 
þryngja. röskva og sökkva o. fl. 

Hér lýkur sýniskornunum eðli- 
lega. Þau eru næg til að gefa les- 
endum dálitla hugmynd um fróð- 
leik þann, sem fólginn er í ís- 
lenzkri orðtengðafræði og merki- 


leik hennar bæði fyrir tunguna 
sjálfa og erlendar tungur. Eg 
hefði, vitasikuld, gétað tekið önn- 
ur sýnishorn en eg tekið hefi, því 
nóg er orðtengða. í tungunni. Eg 
hefi helzt valið mér til sýnis orð, 
sem komið hafa að einhverju leiti 
misskilin eða óskilin undan próf- 
gei'slum norrænufræðinganna sök- 
um ónógs orðtengðáfræðilegs Ijóss 
innan tungunnar sjálfrar, ein 
mitt til þess að lesendur mættu 
eins og leggja hönd sína á merki- 
leik og nauðsyn íslenzkrar orð- 
tengðafræði, og sett mig út yfir 
aðfinnsluna, sem fylgir eðlilega 
slíku vali, neque enim disputari 
sine reprehensione potest, 5 eins 
og Cicero segir í De finibus bon 
et mal. 

Það er menningar þarflegt fyrir- 
tæki, að koma á kennslu í Islenzku 
við æðri skóla í fylkjum Canada 
á þann liátt, ®em fengist hefir þeg- 
ar í Manitobafylki, og liið þjóð- 
ræktarlegasta af hálfu Þjóðrækn- 
is'félags l'slendinga í Vesturheimi 
og leiðtoga þess, og verður þeim 
til aukinna vinsælda, eins og mak- 
legt er, bæði hjá íslenzkri alþýðu 
í þessari álfu, og eins lieima á ís- 
landi . Því þar er nú vaknaður á- 
hugi á tunigunni, áhugi á að verja 
bókmálið fyrir kviki daglegrar 
ræðu, sem er sjálfsagt að þakka 
Háskóla Islands. 

Sú óöld íslenzku og íslenzkum 
fræðum, er keyrði hina ágætu ís- 
lenzkufrömuði Jón Þorkelsson og 
Halldór Ivr. Friðriksson svo ó- 

BÞví ekki getur menn greint á nema 
með aöfinnslu. 



UM ORÐTENGDAFRÆÐI ÍSLENZKA 


35 


maklega af kennarastólum þeirra, 
er að gangia til viðar. Mönnnm 
var loks nóg boðið, er stafsetn- 
ingarbrjál hennar orkaði æsku- 
lýðnum óbeitar á lestri fornrita. 
Hinir beztu ritböfundar, sem Is- 
land hefir á að skipa, hafa tekið 
sig til að verka af tungunni lyrfu- 
re'fana, sem ambögusótt óaldar- 
innar, latmælahler og troðkenning- 
ar hégilljur hafa spunnið um ýms- 
ar greinir liennar. Þeir hafa 'sam- 
einað ,sig um útgáfu tímarits og 
tekið þar upp stafsetning sam- 
kvæma uppruna, áþekka þeirri, er 
kennd er við Halldór Kr. Frið- 


riksson og algeng var meðan hans 
naut við. Þeir hafa horfið aftur 
á refilstíga hinna góðu gömlu ís- 
lenz'kufræðinga; það eru fyrstu 
merki upprofsins. Slí'kir menn 
eru mi'killa vona fyrir Þjóðrækn- 
isfélag Islendinga í Yesturheimi. 
Því 'þeir eru líklegir til að láta 
skríða til framfara og framsóknar 
í íslenzkum fræðum og 'búa félag- 
inu gögn í hendur til að sannfæra 
hérlenda enskumælandi menn um 
nauðsyn íslenzku kenslu, að þeir 
geti ekki öðlazt skilning til fulln- 
ustu á tungu 'sinni og þjóðfélags- 
skipun, nema að kynnast tungu 
og sögu Islands. 



Ljóðabréf til Páls Ólafssonar 

Frostaveturinn 1880 - 81 . 


Nú er komin ísöld, 

Yfir oss þanin isnætjöld, 

Úti kelur hvern höld, 
Hjörtun innra stálköld. 
Héraösstjórnin glóp-g'öld 
Meö glappaskotin miargföld, 
SiSa rikja vönd' völd 
MeS vélabrögðin ótöld. 

Upp eru gengin ór hey, 

Allir segja þvert nei, 

Björg úr fjósi berst ei, 

Ber í krókum hver mey. 


Þagnaöi spakra sípá gey, 
þeir spjalla nú í kyrþey. 
Hrópa isnauöir hátt, vei, 

Eú höföingjarnir: svei, svei. 

Heims er andinn bölbrjáll 
Blaöagrautur óþjáll; 

Arnljótur er oröháll 
Og auðsafninn vilmáll, 

Á fjandanum er nú góðgáll, 
Hann glennir sig sem hrökkáll. 
Þagna fýsist forsjáll, 

Forláttu nú, minn Páll. 


Séra Bjarni Sveinsson í Stafafelli. 



Skyldleiki. 

Eftir Jakobínu Johnson. 

Þau ganga sömu götu’ og eg,— 

En greiSist margt á annan veg. 

Þau fylgja oftar eigin vild. 

— Eg efast urn eg sé þeim skyld. 

En er eg lít þau ein um kveld, 

Með andlit bleik og sveitt, — 

Mín breytist andúð brátt — og dvín, — 
Þú bróSir minn — og systir min, 

Sjá — eg er einnig þreytt! 

Hún man aS berast mikiS á, —• 

En man ei jafn-opt börnin smá. 

Mér virðist hún sé vandfýsin, 

— Og varnaS þó á ýmsti skyn. 

En er hún stendur ein viS gröf 
Sem eik af stormi hrist,— 

Mín andúS hverfur óðar sýn, — 

Þú angri rnædda systir mín ; 

Sjá — eg hef einnig rnist! 

Hann virSist bera höfuS hátt,— 

MeS hreysti-svör — og viSmót kátt. 
Eg væni hann urn valda-fýkn — 

Og vil hann sýni þjáSum líkn. 

En er eg lít hann einan sér, 

MeS örvænting í svip, — 

Þá brýst út hróp frá brjósti mér: 

Þú bróSir kær — eg líS meS þér. 

Sjá — eg á sofckiS skip! 

Þau ganga sömu götu og eg, — 

En gleSjast þó á annan veg. 

Mér finst þaS glit og fánýtt prjál, 

Sem fögnuS vekur þeim í sál. 

En er eg lít þau arni hjá 
MeS yndis-fríSan son,— 

Þá ann eg þeim af instu rót, 

Né efast þá um skyldleik hót. 

— Eg á mér einnig von. 


1927. 



Stephan G. Stephansson. 

(Nokkur orö um skáldið og manninn). 
Eftir Dr. J. P. Pálsson. 


Að eg liefi í'ærst í fang að rita 
nokkur orð um Steplian G. Steph- 
ansson, kemur ekki til af því, að 
eg þykist verkinn vaxinn eða bú- 
ist við að komast þangað með 
tærnar, sem ý m s i r íslenzkir 
mentamenn ná með hælana. Auk 
þess trúi eg því fastlega sem 
Voltaire segir: “Eg held að tvær 
blaðsíður, sem sýnirhorn af and- 
ans fegurð stórskáldanna, sén 
miklu meira virði en alt lofið, sem 
eftir þá er skrifað.” Astæðan 
fyrir línum þessum er öllu frern- 
ur sú, að mér er ljúft að minnast 
mannsins ekki síður en skáldsins; 
])ví mér finst eg eiga báðum mik- 
ið upp að inna. Ekki er heidur ó- 
hugsandi að þeir, sem skygnast 
vilja inn í skapgerð Stephans, 
þegar árin líða, verði þakklátir 
þeim, sem voru honum sammála 
og samferða og sem að einhverju 
leyti létu í ljós skilning sinn á 
lionum. Svo má varla minna vera 
en við, sem skiljum hann að ein- 
hverju leyti og njótum verka 
hans, gerum okkar ýtrasta til þess 
að vekja athygli liinna, og auka 
skilning þeirra á ljóðum lians; því 
svo er um fjársjóð þann, er hann 
arfleiddi heiminn að, að lrann á- 
vaxtast því meir sem fleiri njóta 
hans. Og eg trúi því, að margir, 
sem áttuðu sig ekki á þessu and- 


ans trölli, meðan hann dvaldi 
meðal okkar, eigi eftir að sitja í 
auðmýkt við fótaskör hans og 
læra: 

“AS tekjulaust er gulliS vits og vona, 
AS vita þaö, en leita og grafa þó, 

Og þykjast aldrei nema af því nóg, 

Oss finst þaS heimskt—en samt er þaS 
nú svona: 

þá eignin manna öll er reidd til þings, 
Og erföa-minning 'skiftir sanngjarn dauö- 
: nn, 

T 'iö kysun s< gu sæti Þveræings 

Oss jálfum fyr en Mööruva'lla-auöinn. 

Eg var svo lieppinn að kynnast 
Stephani persónulega, og eg dáð- 
ist ekkert minna að honum sjálf- 
um, en ljóðunum hans, enda munu 
fá skáld hafa komið eins oft til 
dyranna, eins og þeir voru klædd- 
ir, sem hann. Það sem mér fanst 
mest áberandi, í viðkynning við 
hann, var skarpskygni hans, góð- 
menska, hreinskilni og víðtæk 
þekking á öllum sviðum bæði að 
fornu og nýju. Til dæmis komst 
eg að því, að hann hafði glöggva 
h u g m y n d um líkamsbygging 
mannsins og nefndi líffærin nöfn- 
um, sem vísindamenn hafa gefið 
þeim. Og svo var liann harður. 
eins og íslendingar kalla það, að 
liann henti stundum gaman að 
þeim kvillum isínum, sem drógu 
hann til bana. Og þessi sérkenni 



38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hans koma ávalt og alstaðar fram 
í kvæðum hans; og er því ekki að 
furða, þó sumum finnist ljóð hans 
erfið aðgöngu, sér í lagi þeim, 
sem vanir eru við andlegt létt- 
meti. Þó lield eg, að í framtíð- 
inni verði það talinn sómi fyrir 
núlifandi Islendinga, hversu 
margir þeirra skildu Stephan og 
unnu lionum. 

Við að athuga æfiferil Stephans 
(J. Stephanssonar, styrkist sú trú 
manna, að ljóð hans eigi langa 
og fagra framtíð fyrir höndum. 
Þroski hans sem skálds, frá hag- 
mælsku óbreytts unglings til and- 
ríkis og snildar stórskáldsins, var 
eins hægfara eins og hann var á- 
kveðinn. Hér var móðir Náttúra 
að verki, eins og þegar hún vand- 
ar sig mest. List Stephans bloss- 
aði ekki upp á himni íslenzkra bók- 
menta alt í einu, eins og lofteldur. 
Miklu fremur líktist hún óþektri 
stjörnu í ljósaskiftunum, í fyrstu 
svo óglögg, að þeir einir eygðu 
hana, sem hvassa sjón áttu. En 
smátt og smátt skýrðist hún, og 
aldrei ljómaði hún skærar en þeg- 
ar inyrkur heimskunnar grúfði 
svartast yfir vestrænni menningu. 

Mörgum þeim samtíðarmönnum 
Stephans, sem skaparinn hafði 
blásið í brjóst neista skáldgáfunn- 
ar, uxu fjaðrir í heimkynnum bók- 
menta og lista, en auður og aðall 
blésu þeim byr undir báða vængi. 
Má þó svo að orði kveða: að flug 
sumra þeirra nam ekki hærra en 
steinkastalar auðvaldsins, að þeir 
komust aldrei út úr rykmekki 
skrílsmenningarinnar. En Stephan 


lá við barm náttúrunnnar og safn- 
aði kröftum “úti á víðavangi,” 
unz hann náði taumlialdi á sjálf- 
um Pegasus, og eins og Þorsteinn: 
“Hann fór því hirSIofsins van, 

Hristandi af vængjunum böndin.” 

Margvíslegar torfærur liggja á 
vegi listamannsins, en engar hat- 
ramlegri en þær, sem hann skap- 
ar sér sjálfur með því, að virða 
“hirðlofið” að vettugi. En svo 
fer jafnan fyrir þeim—í svip að 
minsta fcosti — sem hrista af 
vængjunum böndin, og láta sann- 
leikann gera sig frjálsan. Og 
frjáls var Stephan, að hann kvað 
upp úr, nær honum sýndist, hvorí 
sem í hlut átti eitt ómenni, eða 
heilt stórveldi, livort sem hann 
stóð einn uppi, eða hann átti heila 
sveit góðra manna að baki iséír. 
Margir, sem dá þetta lundarein- 
kenni eins og það lýsti sér hjá 
fornmönnum, lágu Stephani á 
hálsi fyrir að sverja sig í ætt við 
forfeðurna, og töldu einbeitni 
hans og djörfung vera einstreng- 
ingshátt og stórbokkaskap. Ekk- 
ert er fjær sanni en bregða 
Stephani um þessa bresti. — Þeg- 
ar véfréttin gerði upp milli grískra 
gáfumanna, og kvað Sókrates 
vitrastan þeirra, segir sagan að 
hann hafi með engu móti skilið 
þetta fyr en hann komst á snoðir 
um að liann var sá maðurinn í 
Aþenuborg, er sárast fann til fá- 
kunnáttu sinnar. —- Eg hygg, að 
hið þróttmikla, andvaka vit Stepli- 
ans hafi átt að sumu leyti rót 
sína að rekja að sömu upptökum 
eins og vizka gríska spekingsins. 



STEPHAN G. STBPHANSSON 


39 


Þessi auðmýkt andans auðkennir 
alla þá, sem hrundið hafa mann- 
kyninu u'pp úr myrkradjúpi fá- 
fræði og hjátrúar í áttina til ljós- 
ari þekkingar á tilverunni. Og 
Stephan átti hana í ríkum mæli. 
“Þetta er þaS sannasta og rétt- 
asta, sem eg veit, ’ ’ sagSi hann eitt 
sinn við mig, og bætti svo við 
brosandi: “en eg veit líka, að það 
er ekki alveg satt.” Mér kom 
þetta á óvart. ÞaS er óvanalegt, 
að maður, sem flytur mál sitt af 
þeim sannfæringar-krafti sem 
Stephan gerir, þykist viss um að 
liann fari í ýmsu villur vegar. En 
mér datt í hugkvæðið hans “HvaS 
er sannleikur?”— 

“Því sannleikur vor, óyggjandi og allur, 
Er ástand vort—en ek'ki véfrétt nokkur.” 

Og ástand okkar breytist með 
hverju líðandi augnabliki. Eitt- 
hvað á þessa leiS svaraSi eg lion- 
um, og án þess aS viS ræddum 
þetta frekar, fanst mér eg skilja 
hann í þaS skiftiS. Eg baS hann 
aS fara meS alt kvæSiS fyrir mig, 
en hann breytti umtalsefninu. Og 
aldrei fékk eg hann til aS fara 
meS vísu eftir sig. Honum virt- 
ist heldur ekki kært, aS talaS væri 
viS hann um ljóS hans, nema ef 
hann varS þess var, að þau juku 
skilning manns á skoSunum hans 
og áhugamálum. Enda mun hann 
hafa kunnaS lítiS utanbókar eftir 
sjálfan sig. — “Þetta rugl mitt,” 
var hann vanur aS kalla kvæSin 
sín. ÞaS voru ekki ljóSabækur 
hans né skáldfrægS, sem hann bar 
fyrir brjósti, heldur stefnur þær 
og straumar, sem hann helgaSi 


vit sitt, snild og manndóm. Hann 
leit ekki stærra á sig en svo, aS 
hann kveiS 1 því, aS ljóS sín, sem 
listaverk, yrSu einhverntíma létt- 
væg fundin, og reyndust þeim 
fótakefli, sem höfSu nefnt þau 
meistaraverk. Ef einhver gaf 
honum í skyn aS hann stæSi of 
hátt, til þess aS svara sumum 
þeim, sem af flónsku sinni eSa 
fordómum atyrtu hann, tók hann 
því úrstint. “ÞaS er góSra gjalda 
vert, aS þeir lesa þetta vísna-rugl 
mitt,” sagSi hann einu sinni. 
“Þeir liafa þá ástæSu til aS út- 
lniSa mér fyrir þaS, sem þeim 
finst vera meinlokur mínar; og þó 
ekki væri nema kurteisi vegna, 
verS eg aS 'kannast viS þá. Ann- 
ars hefi eg gaman af körlunum; 
og mér er vel viS þá. ” Honum 
var aS þessu sinni bent á, aS hann 
væri stundum æriS napur í garS 
þessara “karla. ” “ÞaS er þá 
klaufaskap mínum aS kenna,” 
sagSi Stephan. “Mér er vel til 
allra manna, en mér er meinilla 
viS þá strauma, sem sumir láta 
berast meS.” — Þannig er þá 
maSurinn, sem borinn var út fyr- 
ir stórbokkaskap og þvergirSing! 
Annars var þaS meS Steplian G. 
Stephansson eins og önnur and- 
ans mikilmenni: Eftir því, sem 
betur eru athugaSir þeir lestir, er 
samtíS hans laug á hann, því meir 
vex hann í augum óvilliallra 
manna, unz: 

“Hann istendur sem hreystinnar heilaga 
mynd, 

Oig hreinskilnin meitluS í bergiö.” 

Þá var Stephani oft brugSiS um 
bölsýni, hvaS svo sem þaS orS 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þýðir í Irugum þeirra, sem nota 
það sem nýtt 'heiti á Grýlu. Sjálf- 
ur hefi eg aldrei kvnst lífsglaðari 
manni en Stephani. Eg lield líka, 
að lengi megi leita í ljóðasafni 
hans eftir einni einustu hending, 
sem ber vott um víl eða vonleysi. 
Satt er það, að hann dregur oft 
upp átakanlegar mannlífsmyndir, 
og beitir þar stundum göldrum og 
gerningum dramatískrar snildar, 
eins og t. d. í kvæðunum: “ Aftaka 
óeirðarmannsins, ” “ Transvaal ’ ’ 

og “Vígslóða. ” En hvergi barm- 
ar hann sér yfir óförnm lífsins. 
Alstaðar birtist trú hans á. sigur 
þess í haráttunni—upp úr óskapn- 
aðinum til eilífrar fullkomnunar. 
Hversu illa sem mennirnir eru 
leiknir í dag, sökum heimsku 
þeirra, vonar Stephan betri tíðar 
á morgun. Og trú hans — sem 
kallaður var trúlevsingi — er 
tröllatrú. ]>ar, eins og í öðrum efn- 
nm, ber hann höfuð og herðar yf- 
ir samtíð sína. Við þetta kannast 
allir lærisveinar Stephans, og 
nægir hér að gefa lítið dæmi. Þeg- 
ar Bolshevikar brutust til valda á 
Rússlandi, stóð allur hinn svo- 
kallaði mentaði heimur á öndinni, 
og fór efcki í neina launkofa með 
óbeit þá og vantraust, sem ortho- 
dox hagfræði, trú og stjórnkænska 
báru til þeirra Bolshevika. Þjóð- 
höfðingjar á Vesturlöndum skulfu 
á beinunum af ótta, lítilsigldur al- 
múginn sá ekki annað fyrir hönd- 
um, en úti væri um alt gott og 
heilagt í heimi hér. Viðurstygð 
eyðileggingarinnar b 1 a s t i við. 
Bolsheviki var vöndur í höndum 


djöfulsins, og með honum mundi 
sá gamli sópa burt. af jörðunni 
heimilinu, kirfejunni, stjórnmensk- 
unni, réttarfarinu—allri siðmenn- 
ingmmi eins og hún lagði sig. 
Stephan horfir á leikinn og lætur 
ekki glepjast, hvorki fyrir 
liræðsluóp né bölbænir. En hann 
spyr stillilega: 

“Er til ríkis kominn kanns’ke 
Karlssonur úr Garöshorninu? 

Er hann heims úr böli boginn, 

Blóöugur aö rísa og hækka, 

Múginn vorn aö máttkva, stækka? 
Sannleiksvottur, lýtum loginn! 

Ljós, sem fyrir hundraö árum 
Frak’kar slöktu í sínum sárum? 
Lítil-magnans morgunroöi ? 
Fót-troöinna friöarboöi?” 

Og enn spyr andi Stephans von- 
glaður, trúaður. Spurningunum 
svarar framtíðin. Þó er nú þegar 
viðurkent af sumum gáfuðustu 
mönnum, sem nú eru uppi, að 
jietta uppátæki hinna svokölluðu 
Bolshevifca sé sú tilraun, er hljóti 
að verða mannkyninu til ómetan- 
legrar blessunar. Og þegar eg nú 
sfcrifa þessar línur, liggur dag- 
blað á borðinu hjá mér, með þess- 
um ummaium helzta stjórnmála- 
skörungs Breta: “Ogþegar rúss- 
nesfca stjórnin er búin að koma á 
skipulagi lieima fyrir, verður 
þjóðin nær því, að vera ósigrandi, 
en nofckur önnur þjóð í heimi.” 

Trúmennirnir segja, að trúin 
eigi að bjarga okkur í mótlætinu 
og lýsa mönnunum í gegnum þenn- 
an dauðans skuggadal. Trú Steph- 
ans var ljós á leið hans. Stund- 



STEPHAN G. STEPHANSSON 


41 


um hefir ‘ ‘ rétttrúnaðinum ” sjálf- 
sagt fundist afskifti Stephans af 
þeim gamla fremur gaman en al- 
vara. Satt er það, að Stephan 
var stundum fremur léttuðugur í 
garð kölska, þegar hann kom fram 
í s'krípa-gerfi því, sem miðalda- 
kirkjan skrýddi hann. Stephani 
hefir víst fundist karlinn þá vera 
í fríi, og gerðist glettinn: 

“Fyrir öllu eldra sér 
Skal ungur lotning bera — 

Lastaöu ekki Lúcifer, 

Láttu karlinn vera.” 

Vitaskuld má draga fleira út úr 
vísunni, en glettur til þess gamla ! 
Og eins er með kvæði lians, 
“Kölski í skáninni.” 

En þegar djöfullinn kemur í 
hversdags-fötunum—gerfi heimsk- 
unnar—kveður við annan tón hjá 
Stephani. Þá legst hann á bæn 
til mannlegra vitsmuna, steypir 
ljósi skáldgáfu sinnar og" skiln- 
ings yfir mannlífið, hlíf'ir engum, 
hvorki mönnum né málefnum. 
Hann rífur þá úr rekkju, sem sofa 
andlegum svefni, og lemur á þeim, 
sem liggja fyrir í skálkaskjóli nv- 
tízku og gamalvana, kallar leysing 
og bylting í lið með sér, gefur 
andskota mannkynsins — heimsk- 
unni—engan grið, verður Jón 
Vídalín okkar tíma: 

“Upp mót kúgun, eymd og spilling, 

Öldl þá byltist likt og haf. 

Látum alla lyga gylling 
Leimum mannlífs skolast af. 

HræSumst ei þó flirynji og falli 
Heimsku guö af vanans stalli. 

Fyrst vor trú á þau er þrotin, 

Þau mega gjarnan, liggja brotin! 


Trú, sem barst, er brást í nauð 
Björg, sem væntum hjálparsnauö.” 

Jafnan liafa gröf og dauði ást- 
vinanna verið álitin eldraun trú- 
arinnar. Atliugum nú, livern- 
ig Stephan mætir sorginni. Sjá- 
um til, hvort trú hans, sem kölluð 
hefir verið trúleysi, bjargar hon- 
um. Við líkbörur sonar síns, sem 
sleginn var af eldingu, kveður 
hann: 

“Já, nú er vægö aö vita á því grein, 
Aö var ei þaö er laust þig svona, kæri, 
Neitt skynbært vald, er vilji neinu mein, 
Né venji á gott, m>eð slys sem tækifæri! 
Þvi grimdarverkin—hvað helzt sem þeir 
kenna— 

í hverju lijarta sviðaheitast brenna. 

Og hægra er við skeð að sætta sig 
Ef sitja ei hræðsla og refsing öillum 
megin. 

Eg kveð þig ugglaus. En eg til þess finn 
Um alla þá, sem harm um lát þitt bera, 
Að geta ei borið meira en hlutann minn 
Af mæöu þeirra: án þín nú að vera — 
Til æ'filoka á eg til þess merki 
'Þú ert hjá mér, í ljóöi mínu og verki.” 

Einnig langar mig til að vísa 
til hinna mörgu kvæða, sem Steph- 
an orti eftir látna vini. Þau 
hera með sér að liann var trygg- 
ur og tilfinningaríkur langt fram 
yfir það, sem alment gerist; og 
varð því sársaukinn við fráfall 
vinanna þeim mun átakanlegri. 
En trú hans á lieilbrigt mannvit 
og tilgang lífsins styrkti liann í 
sorginni. Og í stað þess, að sjá 
einhvern refsiguð yfir moldum 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


liðinna ástvina, blasti lífið við 
honum, heilt og óskift, gott og 
blessað í sigurför sinni út úr ó- 
skapnaðinum. Fyrir ljósi iskyn- 
'Seminnar hvarf grafai'myrkrið. 
því í sjálfum dauðanum er lífið 
enn að verki. 0g frá gröfinni 
gekk hann í liátign norræns mann- 
dóms, sem ekkert hræðist og bið- 
ur sér aldrei griðar. 

“Og ekki var hugsjón hans hegning né 
laun, 

Nei, hún var alls manngöfgis sjálfskyldu- 
raun.” 

Ekki var langt frá því, að Stepli- 
an væri, um eitt skeið álitinn 
landráðamaður. Þó þekki eg 
engin aettjarðarljóð 1 hugljúfari, 
þróttmeiri og fegurri en sum 
kvæði Steplians. Aðferð hans 
var, hér sem víðar, önnur en sú, 
er maður á að venjast. Ást hans 
á landi og þjóð var ást lians á 
jörðunni, gjörvöllu mannkyni. 0g 
sú ást var svo rík og rót-tæk, að 
hún læðist út í liendingum lians, 
þegar minst varir. Aldrei verður 
hann svo hrifinn af tign og feg- 
urð náttúrunnar, að mennirnir 
gleymist honum. Hér, eins og æ- 
tíð, er hann í fullu samræmi við 
líflsskoðun sína: að lífið og nátt- 
úran sé ein óslitin lieild. Fegurstu 
náttúru-lýsingar Steplians hlaupa 
upp í fangið á manni, sem dæmi- 
sögur goðborins spámanns, t. d.: 
“Öll fjöll voru gaddhvít, og grimmlegust 
þau 

sem gnæfðu yfir bygðinni hæst. 

—Á jökla þá leggur ið harðasta hjarn, 
sem himninum teygja sig næst.” 

—Eða smákvæðið ‘ ‘ Sóllaukur. ’ ’ 


Margt skáld hefði gert sig ánægt 
með þá nákvæmni í lýsing og snild 
í máli, sem kemur fram í ljóðinu 
um litla “angurgapann,” og látið 
þar við sitja; en hjá Stephani 
verður það að eftirmæli eftir ó- 
þekta hermanninn,” sem vakað 
hefir, strítt og fallið í liði þeirra 
vormanna, sem geta tekið undir 
með skáldinu: 

“Um stund skal við andviðrin una 
MeS áhuga þorsins, 

Til dýrSlegu daganna muna 
Og dreymia til vorsins.” 

Og þó er ást Stephans á land- 
inu, móður jörð, svo hjartfólgin, 
að hann getur ekki hugsað sér að 
nokkur maður vonist eftir því 
himnaríki, sem ekki ber svip fóst- 
urjarðarinnar: 

“Fjarst í eilífðar útsæ 
Vakir eylendan þín: 

Nóttlaus vor-aldar veröld 
Þar sem víSisýnið skín.” 

Hér gefst ekki rúm til að fara 
mörgum orðum um þau kvæði, 
sem Stephan orti fyrir minnum 
landa og þjóða. Enda nægir eitt 
þeirra til að gera grein fyrir 
“föðurlandsást” hans. Og eg ætla 
í því sambandi að benda á kvæðið 
hans “Undir íslenzkum fána.” 
Út úr hverri línu þessa fegursta 
ættjarðar-óðs, sem eg hefi lesið, 
skín djúp og heit ást til heimilis, 
vandamanna og heimalands, en 
um fram alt gætir mannúðarinn- 
ar og góðviljans í garð allra 
manna: 

“Ypstu á ólgandi sænum 
Sem orösending hvatleg frá hróöur til 
bróður.” 



STEPHAN G. STEPHANSSON 


43 


Plver biður þjóð sinni meiri 
blessunar en að fáninn liennar 
tá'kni bróðurkveðju til hvers far- 
manns á fjörðum inni eða í út- 
sænum? Ætlan mín er sú, að 
þetta sé hinn eini þjóðsöngnr, sem 
enn hefir kveðinn verið, svo úr 
garði gerður, að hver þjóð, sem er 
gæti sungið hann sér og öllum 
heiminum til blessunar, án þess 
að breyta hugtatki eins einasta 
orðs. Svona mikill föðurlands- 
vinur var Stephan, að öll jörðin 
var hans föðurland, og hann gat 
aldrei markað sér bás með þeim, 
sem ekki sjá út fyrir landstein- 
ana. 

Þó Stephan ætti vald á öllum 
blæbrigðum íslenzkrar tungu, lét 
hann aldrei blekkjast af hljóm- 
fegurð hennar, né sló hann landi 
og lýð gullhamra í eintómri 
hrynjandi glamuryrða. Manna 
bezt kunni hann að meta mann- 
gildi forfeðranna, en misti þó 
aldrei sjónar á stórmennum sam- 
tíðar sinnar. Yafurlogar forn- 
aldarinnar urðu honum aldrei að 
villiljósum, en hann leitaðist á- 
valt við, að lýsa með þeim samtíð 
sinni. Á þjóðhátíðum slepti hann 
sér aldrei út í algleymi ímyndaðr- 
ar dýrðar og fullkomnunar lands 
og lýðs. Jafnan lagði liann á met 
skynseminnar hvert málefni lands 
og þjóðar, og leitaðist við að sýna, 
liversu mikla blessun eða bölvun 
það hafði í för með sér fyrir sveit- 
ina hans—alla jörðina, fyrir þjóð- 
ina hans, mannlíynið. Og í þessu 
sýndi hann jafnan þá liugprýði 
þess manns, sem er ætíð reiðubú- 


inn að leggja lífið í sölurnar fyrir 
föðurlandið, því sú var tíðin jafn- 
vel að: 

“Stærsta huga þurfti þá, 

AS þora a’ð sitja hjá.” 

Yæru Eng'lendingar yfirleitt 
þeir menn að lesa og skilja nor- 
ræna tungu, hefðu þeir efalaust 
hnept Steplian í fangelsi fyrir að 
kveða “Vígslóða.” Þá vann liann 
sér fjandskap sumra vina sinna, 
en um leið þann orðstír, sem vex 
með degi hverjum, eftir því sem 
heræðið sljákkar og mennirnir 
leyfa óbrjálaðri skynsemi að skera 
úr um ])á rangsleitni, sem lá til 
grundvallar fyrir upptökum styrj- 
aldarinnar miklu. <( Give till it 
hurts,” sögðu þeir á stríðsárun- 
um. Steplian gaf heiminum “Víg- 
slóða,” og að líkindum ekki alveg 
sársaukalaust. Og um það dæm- 
ir framtíðin, hve stór gjöfin er og 
höfðingleg. — Þetta er þá land- 
ráðamaðurinn eða föðurlandsvin- 
urinn, alt eftir útsýni og innræti 
þess, sem orðin notar. 

Kaldlyndi Stephans hefir oft 
verið við brugðið, og jafnan hefir 
sú athugun fylgt með, að hann 
gæti verið mikill vitmaður, án 
þess að vera. skáld. “Enginn 
varnar honum vitsins,” hafa þess- 
ir sjálfkjörnu dómarar sagl, og 
fundist talsvert um sína eigin 
speki. En skáld — nú, það var 
annað mál. Annaðhvort hafa 
þeir ekki lesið “Andvökur,” eða 
þeir mæla gáfu skáldsins eftir 
grátgusum og ástarblossum, sem 
þeir finna ekki í ljóðum hans, 



44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


verða svo ekki á annan liátt varir 
viðkvæmni lians og blíðu. 

Tilfinningar Steplians blossa 
aldrei upp, né kólna út, á einu 
augnabli'ki. Þær koma fram í 
kvæðum hans og lífi eins og verm- 
andi bjarmi, ljós, sem aldrei 
blaktir á skari, ylur, sem aldrei 
imlnar. Eftir (þessu tó'k eg fyrst, 
þegar eg las kvæðið “Kurlý”: 

"ViS sáumst ei tíSar. — Er lækkar á leiS 
In lágfleyga desembersól, 

Þú árlega heimsækir huga minn þó 
Og heimtar ’ann til þín um jól. 

Eg spyr ei til leiSar— neinn vísar mér veg 
Né velur þar betur en eg. 

Þitt héraS er draumiand mitt, hús þitt 
mín spá, 

Og hugurinn ratar þann veg. 

í gröf þína, Kurlý mín! kveS eg um jól, 
1 kot þitt, í höll þína inn. 
í fásinni áranna ekki er þér gleymt, 

Því enn er eg riddarinn þinn.” 

Um tildrög kvæðisins sagði liöf- 
undurinn mér þetta: Stuttu eftir 
að hann kom að heiman var hann 
vinnumaður lijá bóndahjónum í 
Wisconsin-ríki. Þau áttu sex ára 
dóttur fallega og lirokkinhærða, 
sem hændist svo að útlendingnum, 
að hún kaus oft lieldur að vera 
hjá lionum en foreldrum sínum. 
í vistarlok kvaddi hann liúsbænd- 
ur sína, árla morguns, löngu fyrir 
vanalegan fótaferðartíma “Ivur- 
lý”; en þegar Stephan var að 
ganga úr hlaði, snaraðist ‘ ‘ Kurlý ’ ’ 
út, úr bæjardyrunum, stökk upp í 
fang hans og þrýsti höfði hans að 
barmi sínum: “So you were go- 


ing away, Steve, without saying 
good-bye to Curly?” 

Eftir það sá Steplian hana 
aldrei. En tuttugu til þrjátíu ár- 
um síðar orti hann snildarkvæðið 
um litlu kærustuna sína; og tutt- 
ugu og þremur árum eftir það, 
fann eg að enn lagði ylinn frá eld- 
inum, sem litli enski óvitinn hafði 
tendrað í hjarta útlendingsins. 

Þá hefi eg heyrt menn segja, að 
kaldlyndi Sitephans sýndi sig f 
því, að ekki liggi nein ástarljóð 
eftir hann. Að líkindum hafa þeir 
hiuir sömu ekki komið auga á 
kvæðið hans “Mansöngur.” Það 
mun óþarft, að leita í ljóðum 
Stephans eftir ópum æstrar kyn- 
hvatar. Tilfinningalíf lians var svo 
margþætt, og samræmi þess svo 
fullkomið, að þar fékk engin ein 
tilhneiging að sitja að völdum. 
Fyrir ríki hjarta hans réði ein- 
valdsdrottning—mannvizkan. Og 
undir stjórn hennar urðu tilfinn- 
ingar og hvatir siðaðar án þess að 
sofna, hraustar án hamstola æðis. 
Ekfcert af kvæðum Stephans bera 
Ijósari vott þess, liversu mikla 
rækt hann lagði við tilfinningar 
hins breyska mannshjarta en 
“Mansöngur.” Og þegar tímar 
líða fram og meiri festa og jafn- 
vægi kemst á skapgerð mannanna, 
finst mér ekki ótrúlegt að fleiri 
ástarkvæði verði ort í líkum anda 
og “Mansöngur. ” Enda trúði 
Stephan mér fyrir því, að stúlk- 
an, sem hann orti kvæðið til, var 
hans eigin hugsjón. 

Af því eg hefi enn ekfci séð neitt 
ritað um þennan þátt í sálarlífi 



STEPHAN G. STEPHANSSON 


45 


Stephans, né skoðanir hans á kyn- 
málum, sem nú er mest f jallað um, 
langar mig til að orðlengja hér 
ofurlítið. 1 ritgerð sinni “Jökul 
göngnr,” segir hann frá því, að 
hann liafi eitt sinn vei'ið “stadd- 

ur viS sveitasýning-, hérna vestan hafs. 
'Þ'angað kom múgur og margmenni af 
vænu og velbúnu fólki. Það ætlaSi atS 
skemta sér við eintóm búpeningáþing — 
furðulega feit svín, og uxa af aðalsnauta- 
ættum. — — Mér varð það minnistætt, 
sökum orðanna, sem einhver svaraði mér 
þarna. Eg hafði sagt eitthvert hrósyrði 
um manninn, sem mesta virðinguna hlaut, 
tók við flestum verðlaunum, og varð eins- 
konar kounngur dýranna í kvíunum. 
‘Ojæja’ laumiaði einhver náungi að mér, 
senr nálægt stóð, ‘en eg veit varla hvað 
segja skal, þegar sjálfur fósturfaðirinn 
er verst rækitaða skepnan í hjörðinni.’ 

Þessu hefi eg aldrei getað gleymt.- 

Hér var saman komin öll sveitaráhyggj- 
an.” 

Það fer varla hjá því, að Steph- 
an hafi órað fyrir því, að kvn- 
val sé nauðsynlegt mönnum eigi 
síður en skepnum. En “Man- 
söng” lét hann eftir sig', svo ekki 
yrði um vilst, að höfuð o g hjarta 
ættu að starfa saman í þeim mann- 
bótum, sem nú þegar hefir sum- 
staðar lagst til noldiur kölcl laga- 
ákvæði. Aftur á móti var liann 
fráhverfur lx i n n i svokölluðu 
Freud-stefnu—að kynhvötin ráði 
beinlínis eða óbeinlínis öllum 
hugsunum, orðum og gerðunt 
mannanna; og honum féll miður, 
að mörg af yngri og efnilegri 
skáldum fslands virtust leggja 
allmikið upp úr þessari kenningu. 


Sökum frumleika Stephans er 
erfitt að bera liann saman við önn- 
ur skáld. En við hverja tilraun í 
þá átt, vex hann í vitund manns. 
T. d. er allmargt skylt með hon- 
um og- Robert Burns. Báðir vorn 
fátaékir bóndamenn, báðir sjálf- 
mentaðir, báðir einarðir talsmenn 
lítilmagnans; 'báðir alfrjálsir í 
skoðunum. Tungan hlýddi báð- 
um eins og gott barn. En liér stóð 
Stephan betur að vígi; því það 
mál, sem Burns orti á, hversu 
lífs-lifandi sem það varð í ljóðum 
hans, má teljast hrognamál í sam- 
anburði við íslenzkuna. Enda. er 
það eitt af afreksverkum Steph- 
ans, hversu íslenzk tunga hefir 
auðgast fyrir andagift hans og 
orðlægni. En þá skilur alveg með 
þeim Burns og iStephani, þegar 
tekið er til greina líf þeirra og 
lífsstarf. Eldurinn hjá Burns 
blossar upp og brennir liann á 
unga aldri upp til ösku; en hjá 
Stephani varir hann sem verm- 
andi blessun langrar og farsællar 
æfi. 

Margir virðast í nokkrum efa 
um, hvort ljóð Stephans verði 
nokkurn tíma víðlesin. Sá efi 
'finst mér sprottinn af vantrausti 
til snildar hans, hyggjuvits og 
framsýni. Fyrir mitt leyti er eg 
sannfærður um, að sá mannheim- 
ur, 'Sem Stephan G. Stephansson 
vinnur fyrir og vonast eftir, á sér 
stund og stað á komandi öldum; 
og þá verður hann lárviðarskáld 
þjóðar sinnar—gjörvalls mann- 
kyns. 



Endurminning um Stephan G. Stephansson. 

Eftir J. Magnús Bjarnason. 


Eg man það g'lögt, rétt eins og 
það liefði skeð í gær, er eg sá 
skáldið Stephan G. Stepliansson í 
fyrsta sinn. Það var að kvöldi 
hins 6. nóvembermánaðar 1908. 
Eg átti þá lieima í íslenzku ný- 
lendunni, sem á þeim árum var 
kölluð Marshland-bvgð (eða Big 
Grass). Það haust var Stephan 
að ferðast um ýmsar bvgðir Is- 
lendinga, bœði hér í Canada og í 
Bandaríkjunum, og las upp kvæða- 
flokka eftir sig. Og ])etta. áminsta 
kvöld (þann 6. nóv.) las hann upp 
þessi kvæði sín í isamkomuliúsinu 
á Big Point. Eggert Jóhannsson, 
vinur hans, var með honum í 
þetta skiftið, og ætluðu þeir að ná 
t.il Marshland-bygðar þá nm nótt- 
ina og gista hjá mér. Eg hlakk- 
aði mikið til komu þeirra og ætl- 
aði endilega að vaka um kvöldið, 
þangað til að þeir kæmu. 

Þegar á kvöldið leið, bjó eg um 
mig á legubekk, en einsetti mér þó 
að sofna ekki. Eg fór að rifja 
upp í huganum ýmislegt, sem eg 
hafði lesið eftir Stephan; og eins 
fór eg að gjöra mér í hugarlund, 
hvernig. hann væri útlits, eftir 
mynd þeirri að dæma, sem eg hafði 
séð af honum. Eg mundi það, að 
eg hafði séð mynd af honum í 
“Öldinni” (sem kom rit með 
“Heimskringlu” hér fyr á árum), 
og hafði mér jafnan virzt sú 
mynd benda á það, að Stephan 


væri mjög fornmannlegur ásýnd- 
um og* sérlega norrænn í skapi.— 
Fyrst, þegar eg hafði heyrt hans 
getið, var hann nefndur Stefán 
Guðmundsson, og var sagður að 
vera mikill gáfumaður og efni í 
gott skáld. En kvæði hans höfðu 
þó ekki vakið 1 verulega eftirtekt 
mína, fyr en þau fóru að birtast í 
“Öldinni”.— Haustið 1897 fékk 
eg fyrsta bréfið frá lionum, og 
hefi eg g'eymt það (og öll önnur 
bréf, sem hann skrifaði mér) eins 
og lielgan dóm. Mér höfðu æfin- 
lega þótt bréf hans vinsamleg, 
skemtileg og stórmerkileg. Og' þó 
mér þætti kvæðin hans frumleg, 
kraftmikil og skáldleg, þá fanst 
mér samt bréfin hans og annað, 
sem hann hafði ritað í óbundnu 
máli, vera enn þá hugðnæmara og 
Ijú'fara fyrir skilning minn. Eg 
man, livað eg var hrifinn af köfl- 
um þeim, sem hann skrifaði i 
“Heimskringlu,” hér á árunum, 
og nefndi “Ar.” Yfir þeim köfl- 
um er sérkennilegur snildarblær, 
sem bendir á það, að hefði Steph- 
an ritað eingöngu í óbundnu 
máli, þá hefði lionum verið vísað 
til sætis á hinum æðsta bekk í 
musteri heimsbókmentanna, og 
jafnvel þeir Tíhackeray og Hugo 
hefðu setið þar skör lægra; og þar 
að auld hefði allur hinn.mentaði 
heimur getað lesið ritverk Steph- 
ans, af því að hægara hefði 



ENDURMINNING UM STEPHAN G. STEPHANSSON 


47 


verið að þýða það, sem hann hefði 
ritað í óbundnu en bundnu máli. 

Annað var það, sem eg var að 
liugsa um, á meðan eg beið eftir 
Stephani, að kvöldi hins 6. nóv. 
1908, og það Va<r þetta: Hefði 
hann orðið annað eins stórs'káld — 
ort eins mikið af tilþrifamiklum 
ljóðum—ef hann hefði ekki verið 
bóndi og barist við þá örðugleika, 
sem frumbýlingslífið hefir í för 
með sér? Hefði hann ort önnur 
eins ljóð og “Við verkalok,” 
“Saskat-sjúan” og önnur snildar- 
kvæði í “Út á víða-vangi,” ef- 
hann hefði verið háskólagenginn 
embættismaður í stórborg? Og 
hefði hann ort öll þessi kvæði, ef 
hann hefði ekki verið bóndi í Al- 
bertaf 

0g þegar eg var að velta þessu 
fyrir mér, og renna huganum yfir 
þau af kvæðum þessum, sem eg 
hafði lesið, þá fansit mér að Steph- 
an hafa 'lýst landslaginu í Al- 
berta svo meistaralega, að ekkert 
gæti komist í samjöfnuð við það. 
Eg sá fjöll og dali, vötn og ár og 
skóga, þar vestur frá, mjög Ijós- 
lega—ekki einungis 'sem lands- 
lags-myndir, heldur miklu fremur 
sem lifandi verur. Það var alveg 
eins og hólar og lautir, lækir og 
vötn og skógarrunnar, vestur þar, 
fengi mál og skilning og lireyfi- 
afl, þegar hann snerti hörpu sína. 
Hann segir, til dæmis, við vatnið: 
“Svo máSu,m: á sandbotni hvílist þú létt, 
Og telunum spyrnir viS höföana djúpt, 
Og höndunum strýkur viö fjörubort? 
gljúpt.” 

Og við greniskóginn þetta: 


“Þér hefir víst á vetrum þrátt 
VeriS kalt á fótum.” 

Um lækinn segir liann: 

“Mig klæði 'S'em fljótast, mig fýsir að 
sjá ’ann, 

Minn forn-vinur gamall og nágranni 
er ’ann. 

Hann læddist svo feiminn um farveg sinn 
lágan.” 

Og þá er þessi mynd glögg: 
“Hjallinn hár 
Hnakkajfattur, brattur, 

Bograr 'blár.” 

Eða í kvæðinu “Sumarkvöld í 
Alberta”: 

“Og þarna standa hólar 
þétt í flokkum frammi. 

MeS fagui-typta kolla 

yfir grænurn hvammi.” 

Og þá verður Saskatchewan- 
fljótið lifandi: 

“Með ættarsvipinn þins heima-ranns, 

Ert vala er segir up-p sögu af þjóð, 
Sem svarlaus 'þegir og kann þinn óð.” 

“Og kletta hjó hún og sló af slóð, 
Og sléttu gróf hún sem fyrirstóS.” 

Eins er kvæðið “ í bátnum” mér 
minnistætt: 

“Eg vinina fáa en viðfeldna á, 

Þau vötnin bláu hér norður frá.” 

Þar er líka skógurinn: 

“Á höfðunum lágu hann tyllist á tá 
Og tifandi smáöldu starir á, 

Og ljóðar við lá: 

“Mér finst það svo girnilegt, góða mín ! 
Að gægjast í bláu augun þín.’ ” 

Og svo þetta í sama kvæði: 
“Strönd og löndin leggja höndur ljúft í 



48 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAiGS ÍSLENDINGA 


■skaut þitt, sjór, 

Fjöll á knébe’S krjúpa, 

Klæöi bláu hjúpa 
Djúpra dala kór.” 

Vissulega fanst mér að eg sjá 
alt þetta mjög glögt. Mér fanst 
eg sjá alla þessa góðu vini Steph- 
ans G. Stephanssonar, allar 
þessar fögru verur og hollvætti, 
sem höfðu aukið hljóði í strengi 
hörpunnar hans og örfað hann til 
að hveða liin mörgu, þróttmiklu 
kvæði um náttúrufegurðina í Al- 
herta-fylkinu, sem hann unni hug- 
ástum, næstum eins heitt og hann 
unni Islandi. 

Og þegar eg rendi huganum 
yfir alt þetta, þá fann eg, að mig 
varðaði eldkert um það, hvort 
Stephan væri stór maður vexti 
eða ekki; eða hvort hann væri 
fríður sýnum eða hið gagnstæða; 
eða livort hann væri þýður og 
skemtilegur í viðmóti eða þögull 
og- þunglyndur. Hvað varðaði 
mig um það? Því hitt vissi eg 
(og mér var nóg að vita það), að 
hinn innri maður hans var tígu- 
legur og göfugnr höfðingi — að 
hann var eitt hið langmesta og 
einkennilegasta skákl þjóðar sinn- 
ar, að fornu og nýju. Það gladdi 
mig innilega. Og í hjarta mínu 
var eg skáldinu þa'kklátur fyrir 
Ijóðin, og hóndanum fyrir skáld- 
ið. 

Út frá þessum hugleiðingum 
sofnaði eg, fyr en mig varði, að 
kvöldi liins 6. nóv. 1908. En að 
líkindum hefi eg ekki lengi sofið, 
þegar eg varð þess var—en hálf 
óglögt þó—að ekið var heim að 


húsinu, og þóttist eg vita, að Guð- 
brandur Ólafsson Johnson væri 
kominn með þá Eggert og Steph- 
an, á hinum eldfjörugu liestum 
sínum, því að eg hafði beðið Guð- 
brand að sækja þá til Big Point. 
Eg heyrði að talað var lágt fyrir 
utan gluggann, og um leið var 
ekið af stað frá húsinu. í sömu 
•svipan var klappað á rúðuna í 
glugganum á herberginu, sem eg 
var í, því að eg hafði lagt. svo 
fyrir, að það yrði gjört, ef þeir 
Eggert og Stephan kæmu lieim til 
mín um nóttina. Eg spratt á fæt- 
ur og gekk að glugganum; og þó 
eg vissi, hverjir komnir væru, þá 
kallaði eg út og spurði: “Hverjir 
eru þar?” “Drengir!” var svar- 
að í þýðum og glaðlegum rómi. — 
Fáum augnablikum síðar, var eg 
búinn að ljúka upp dyrum og 
bjóða himnn góðu, kærkomnu 
gestum inn. — Og enn man eg vel 
eftir því, hvað veðrið var blítt og 
yndislegt, þetta kvöld, þó svona. 
langt væri liðið á haustið; það 
hefði mátt kalla það sanna vor- 
blíðu. 

Og nú var eg búinn að sjá Ste- 
phan G. Stephansson. Og ekki 
varð eg fvrir neinum vonbrigðum, 
hvað útlit hans og viðmót á- 
hrærði. Það var langt frá því, að 
hann væri fomeskjulegur og ó- 
þýður—heldur einmitt hið gagn- 
stæða, Hann var eins og glað- 
lyndur æs'kumaður og lék á als 
oddi, ef svo mætti að orði kveða. 
Hann var fremur lítill vexti. Og 
þó hann væri enginn fríðleiksmað- 
ur (í venjulegri merkingu), þá 



ENDURMINNING UM STEPHAN G. STEPHANSSON 


49 


bauð hann af sér svo góðan þokka, 
og var svo alúðlegur og aðlað- 
andi, að mér varð undir eins veru- 
lega hlýtt til hans. Og að lilýða 
á tal hans var mér sönn unun 
(enda var það í sjálfu sér æðri 
mentun, að kynnast honum og 
hlýða á tal hans), og þó mintist 
hann aldrei, svo eg lieyrði, á sinn 
eigin skáldskap — hafði ekki yfir 
eitt einasta vísuorð úr kvæðum 
sínum, nema þegar liann las þau 
upp á samikomum. Rödd hans 
þótti mér viðkunnanleg, og hann 
talað skýrt og hagaði vel orðum 
sínum. Og augun lians ljómuðu 
af eldlegu fjöri, þegar hann talaði 
um það, sem honum var verulega 
hugleikið. Og mætti segja um 
Stephan, það sem dr. Björn M. 
Ólsen sagði um Jón Sigurðsson, 
að í augum hans hefði mátt lesa 
alt hið einkenilegasta í fari hans: 
“ljúfmenskuna, gilaðlyndið, fjör- 
ið, viljaþrekið, og karlmanns 
lundina, skarpskygni og dóm 
greind, hyggindi og viturleik. ’ ’ — 
Þannig kom Stephan mér fyrii 
sjónir strax í fyrsta sinn, er eg sá 
hann, og ávalt í hvert sinn, er eg 
sá hann, eftir það. 

Að kvöldi hins 7. nóvember- 
mánaðar, 1908, la.s Stephan upp 
kvæðaflokk eftir sig í samjkomu- 
húsi í Marshlands-bygð, og kall- 
aði hann kvæði þau: “Flutningur- 
inn í nýja liúsið, ” og eru þau 
prentuð í “Andvökum” (þriðja 
bindi). Aldrei gleymi' eg því 
kvöldi. Eg man það, að Stephan 
flutti kvæðin svo vel og skýrt og 
blátt áfram, að eg heyrði hvert 


einasta orð, og mér fanst eg skilja 
kvæði þessi mikið betur en ella, 
vegna þess að liann las þau upp 
sjálfur. Allir, sem þarna voru 
staddir það kvöld, virtust hlýða á 
upplesturinn með mestu eftirtekt; 
og eg er viss um, að allir liafa 
farið heim til sín glaðir og ánægð- 
ir um nóttina. Og oft hefi eg 
hugsað um það síðan, hvort það 
sé annars nokkrum unt — þrátt 
fyrir allar listarinnar reglur — 
að flytja svo kvæði, að aðrir geti 
skilið það til lilítar, nema sjálfu 
skáldinu, sem orti það. Að minsta 
kosti efa eg það, að eg hefði skilið 
þessi kvæði Stephans eins vel, ef 
einhver annar liefði lesið þau 
þarna upp. 

Þann 9. nóv. lögðu þeir Eggert 
og Stephan á stað áleiðis til Win- 
nipeg, og fór eg með þeim til 
næstu járnbrautar-stöðva (Wood- 
side); en þangað ók Jón Aust- 
mann með okkur alla í góðum 
létti-vagni, sem tveir gæðingar 
gengu fyrir. Og á meðan við vor- 
um á leiðinni suður renni-sléttar 
grundirnar til Woodside, var 
Stephan að segja okkur ýmsar ís- 
lenzkar þjóðsagnir; og sagði hann 
svo vel frá, að unun var á að 
hlýða. 

Næst isá eg Steþhan G. Stepli- 
ansson vestur í Vancouver-borg 
í British Columbia. Það var í 
febrúarmánuði 1913. Islendingar 
í Vancouver höfðu boðið honum 
þangað vestur, til þess að vera í 
miðsvetrar-samsæti því, er ís- 
lenzka félagið “Kveldúlfur” (í 
Vancouver) stofnaði til, þann vet- 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ur. Flutti Stephan þar (í sam- 
sætinu) lrvæðiÖ sitt “Kveldúlfs- 
minni,” sem prentað er í “And- 
vökum” (fjórða bindi) , og var 
ikvæð’ð ágætlega vel flutt. Sam- 
koman var fjölmenn, og var það 
eitthvert hið rausnarlegasta miðs- 
vetrar-samsæti, sem Islendingar 
vestan hafs hafa haldið.—Steph- 
an dvaldi um nokkurn tíma í 
Vancouver, og ferðaðist svo um 
Flestar íslenzkar bygðir á Kyrra- 
hafsströndinni, og var honum al- 
staðar vel fagnað. — Eg heyrði 
hann flytja kvæðið “Kveldúlfs- 
minni.” Eg hevrði liann líka 
flytja kvæðið, sem hann orti til 
vinar síns Eggerts Jóhannssonar. 
Það kvæði flutti hann í samsæti, 
sem var haldið í húsi Þorsteins S. 
Borgfjörðs. Og alt af bar Steph- 
an kvæðin fram skýrt og blátt 
áfram. Enn var hann kátur og 
ljúfmannlegur og lék á als oddi, 
eins og glaðvær æskumaður. — 
Sérstaklega man eg eftir því, að 
hann dáðist að ströndinni. Hún 
minti hann á fsland, að líkindum. 
Hann segir í kvæðinu “Með fjör- 
um fram”: 

“Það var æsku-unin mín að sjá 
Út á víði, sveitar-bænum frá— 

Ægir, eg varð fundi þinum feginn ! 
Hún er ættgeng þörfin mín á þér. 

Það er líka eins og hugsun hver 
Stígi upp úr hafi hrein og þvegin.’ 

Og svo er líka þetta: 

“— Hér er altaf einþverstaðar nær 
íslendingur, ‘því er mörk og sær, 

Borg og sveitir, ikostulegri og kærri.” 

Þar næst sá eg Stephan vorið 


1924. Eg fór í júnímánuði með 
þeim dr. J. P. Pálssyni og Jóni 
kaupmanni Hallgrímssyni Good- 
mundson (frænda mínum) vestur 
til Markerville í Alberta, til þess 
að heimsækja Stephan. Ókum við 
alla leið í bifreið læknisins. Var 
veður hið bezta og vegir góðir 
Við vorum þrjá dag'a hvora leið, 
og þrjá sólarhringa dvöldum við 
hjá Stephani. Mér þótti fagurt 
umhorfs í Alberta nýlendunni ís- 
lenzku. Og ánægjulegt var að 
heimsækja, Stephan og fólkið hans 
— konuna hans og* börnin — sem 
tók okkur með opuum örmum 
gestrisninnar. Við gengum stund- 
um með Sitephani út um engi og 
haga, yfir lióla og lautir. Og eg 
rendi oft augunum vestur til 
fjallanna, þó þau væru oft liulin 
þoku, þá daga, sem eg dvaldi þar. 
En áin Huld (Medicine River) 
rann í ótal bugðum gegnum ný- 
leuduna og minti mig' á kvæðið 
“ Hirðinginn, ” og fleiri kvæði 
Stephans. Huld er eins og lækurinn 
í kvæðinu lian.s Tennysons: hún 
heldur ávalt áfram, þó mennirnir 
komi og fari. — Eitt kvöldið 
sýndi Stephan ok'kur grafreit 
fól'ksins síns, og benti hann mér á 
þann reit, er hann ætlaði sér — í 
norðaustur-horni garðsins. Eg 
spurði hann, af hverju að hann 
hefði valið þennan sérstaka blett 
handa sér. “Af því eg vil vera 
sem allra næst l.slandi,” svaraði 
hann. — Þegar við (dr. Pálsson, 
Jón og eg) lögðum á stað heim- 
leiðis, þá fylgdi hann okkur til 
Jnnisfail (um 16 mílur) og kvaddi 



ENDURMINNING UM STEPHAN G. STEPHANSSON 


51 


okkur þar. Þá fann eg betur en 
nokkru sinni áður, hversu nor- 
rænn hann var í anda. — Eg hefi 
lieyrt marga tala um það, hversu 
sönn og á háu stigi að gestrisni 
hans hafi verið, og hvílíkur höfð- 
ingi liann hafi verið í lund. 

Aftur sá eg Stepiian sumarið 
1926, bæði liér í Elfros og í Win- 
nipeg. Það sumar dvaldi hann 
nokkra daga hér í Elfros og var 
þá gestur vinar síns dr. Jóliann- 
esar P. Pálssonar. Og þó Steplian 
væri þá kominn á áttræðis-aldur 
og heilsan mjög biluð, þá var 
hann enn ungur og hress í anda, 
alveg eins og hann var haustið 
1908, þegar eg sá liann fvrst, Enn 
var sönn unun að hlýða á tal hans, 
og enn var minnið hans svo gott 
og traust, að liann gat farið með 
dýrar og fornyrtar vísur utan- 
anbókar, án þess að honum fipað- 

ist.-Eg sá hann í síðasta 

sinn þann 11. ágústmánaðar 1926. 
Hann var þá í þann veginn að 
leggja af stað lieimleiðis frá El- 


fros, og kom yfir í hús mitt, til 
þess að kveðja okkur (konuna 
mína og mig). Eg man, að hann 
var kátur og léttur í lund og lék 
við livern sinn fingur eins og 

elsikulegt ungmenni.-Ári síð- 

ar (eða að kvöldi hins 10. ág. 
1927) heyrði eg þá harmafregn, 
að hann væri dáinn. Síðan eru 
nú réttin fjórir mánuðir; og á 
þeim tíma hefir verið meira um 
hann talað, og meira um hann rit- 
að, eii um nokkurn annan íslend- 
ing í Vesturheimi. Og’ flestir (eða 
allir) eru á sama máli um það, að 
liann hafi verið vitmaður með af- 
brigðum og voldugt skáld. — En 
vinirnir hans góðu, sem kyntust 
honum lengst og þektu liann bezt 
og skildu liann rétt, vita það, að 
þó hann væri mikill vitmaður og 
eitt hið langmesta og stórvirkasta 
skáld þjóðar sinnar, þá var hann 
samt enn meiri sem mannkosta- 
maður og mannvinur. 

Elfros, Sask. 10. des. 1927. 



1II, HALLDÓRS Á SANDBREKKU. 
Eftir Pál Ólafsson. 

Láttu nú Bangsa borguð fá 
Bolaxar höggin stinn, 

Upp á hans sálar skitinn skjá 
skjóztu með járnkarlinn. 

Getir þú pjakkað gat hann á 
svo Guð fái séð þar inn, 
hvalbita skaltu fá mér hjá 
ef hval rekur annað sinn. 



I vöku og svefni. 

Eftir E. J. V. 


Það var liðið á daginn, glóbjart- 
an og fagran að sjá en kaldan að 
reyna, þegar hár og þreklegur 
göngumaður nam staðar um 
augnablik þar sem þjóðvegurinn 
liggur yfir norðurbæjarlínuna á 
Gimli. Febrúarsólin var farin að 
síga niður á milli trjátoppanna í 
vestri og óð þar í skýjaslæðum, 
þunnum að vísu og hægfara í logn- 
inu, en nógu þéttum þó til þess að 
varpa af sér venjulegum grá- 
myglulit og íklæðast eldlitum 
skikkjum með logagyltum jöðrum 
og kögri. Fram undan og til 
vinstri handar var víkin og vatns- 
breiðan, ládauð og þögul undir 
fargi af ís og snjó. Björt var hún 
Ofg tilkomumikil þessi mjallhvíta 
auðn, en kuldaleg var hún. En í 
þetta sinn var eins og þunn lýsi- 
gullsslýkja legðist á snjóinn og 
gæfi honum hlýlegri blæ. 0g í 
sömu svipan hjúpuðu sól og ský 
skógar-toppinn fremst á Víðir- 
tanganum í dýrðarlit kvöldroðans. 
En varanleg var hún ekki, sú dýrð- 
lega sýn. Hún ýmist hvarf eða 
breyttist áður en af yrði litið. 

Göngumaðurinn athugaði mynd- 
ina, á landi og í lofti með ná- 
kvæmri eftirtekt, alla drætti, allar 
litbreytingar, eins og vildi hann 
festa enda smæstu drættina í 
minni sér. Þrisvar sinnum leit 
hann á kvöldroðafegurðina í 
vestri, greip svo upp tösku sína 


og gefck hvatlega suður um bæinn 
og inn á gestgjafahúsið, og þar 
ritaði liann nafn sitt og heimili í 
gesta-bókina: “Jón Konráðsson 
frá Aspavöllum, Gimli, Mani- 
toba. ” 

Morguninn eftir fór hann með 
járnbrautarlestinni til Winnipeg, 
og litlu eftir hádegi var hann bú- 
inn að ráða sig til utanríkis-þjón- 
ustu í fótgönguliðs-deild Canada- 
hersins. 

Það var ekki fyr en eftir 
tveggja eða þriggja daga vist í 
herbúðum og eftir að liafa fengið 
ofurlitla hugmynd um hvað her- 
æfingar þýða, að hann komst í þá 
ró að samstæð hugsun væri hon 
um möguleg. Og það er ekki neitt 
undarlegt þó haim um stund væri 
undir áhrifum margvíslegra og 
tilfinnanlegra. geðshræringa. Fyr- 
ir fjórum árum hefði enginn trú- 
að því og hann sjálfur sízt, að 
jafn ægileg byrði yrði lögð á herð- 
ar hans, eins og reynd varð á, eng- 
inn trúað því, að hann ótilkvadd- 
ur og með augu og eyru opin liefði 
gengið út úr heimi frelsis og sjálf- 
ræðis og inn í frelsislausan hern- 
aðarheim, þar sem fyrsta lær- 
dómsgreinin, og helzt sú seinasta 
líka, var fólgin í því, að afsala sér 
öllum rétti til þess að hugsa, tala 
eða breyta öðruvísi en herreglur 

skipa og heræfingastjóri heimtar 

* * * 



í VÖKU OG SVEFNI 


53 


Jón var yngstur sjö barna for- 
eldra sinna. Yngsta systirin var 
ógift heima, en hin voru gift og 
flutt í aðrar sveitir, nema elzti 
sonurinn, Davíð, sem bjó ofarlega 
í Sæludal. Konráð faðir Jóns var 
nafnkunnur sjósóloiari og formað- 
ur, en hláfátækur var hann og 
hafði lengi hokrað á lélegum jarð- 
arskekli neðst í Sæludalnum og 
örstuttan spöl frá sjó og öruggis- 
höfn. Nær fjórum árum áður en 
þessi saga hófst hafði hann ráðist 
í að kaupa nýjan og vandaðan 
mótorbát, en það var í stórt ráð- 
ist fyrir svo efnalausan mann og 
hniginn að aldri. En sjórinn er 
akur, sem oftar en hitt gefur þeim 
ríkulega uppskeru, sem bezt 
kunna að plægja liann og undir- 
búa. Og það kunni Konráð. Tvær 
fyrstu ferðirnar á nýja skipinu, 
reyndust arðsamar eins og bezt 
mátti vænta. 1 björtu veðri og 
blíðu lagði Konráð upp í þriðju 
ferðina á djúp-miðin. En upp úr 
hádegi brast á aftaka-veður, og 
slotaði ekki fyrr en eftir sólar- 
hring. Nýja skipið, sem Konráð 
og skyldulið hans hafði bygt svo 
glæsilegar vonir á, kom hvergi 
fram og sást ekki síðan. Þar fórst 
Konráð og með honum þrír vask- 
ir sjómenn. 

Nú var ekki um nema einn veg 
að velja fyrir ekkjuna, um ekkert 
annað að gera en selja reiturnar 
og segja upp kotinu. Ofan á aðr- 
ar raunir bættist það, að nú mátti 
Ingibjörg, móðir Jóns, vera upp á 
annara náðir komin, og afréð liún 
að fara með Dóru dóttur sinni í 


húsmensku til Davíðs sonar síns 
á Þverá. En Jón, þá 18 ára, áleit 
þann kostinn vænstan að fara 
vestur um haf, til Winnipeg, og 
treysta á góð ráð sveitunga síns, 
sem þar átti heima og leið vel. Að 
skilnaði fullvissaði hann móður 
sína um það, að svo fljótt sem 
kostur væri á skyldi hún koma 
vestur og njóta hvíldar í kyrð og 
næði hjá sér. 

Jóni gekk mörgum betur eftir 
að vestur kom. 1 Winnipeg var þá 
nóg um atvinnu og gott kaup gold- 
ið og þar vann hann fram á haust. 
En ekki langaði hann til að ílengj- 
ast þar. Hann komst að því von 
bráðar, að útdráttarsamt var að 
búa í borginni, og honum kom það 
svo fyrir að léttúð og’ gleðsikapur 
væru metin meira en alvörugefni 
og sparsemi. Ef til vill var það 
álit hans sprottið af því, að frá 
því hann fyrst fékk skilning á til- 
verunni, hafði skortur’ og spar- 
neytni sýnt honum þörf á alvöru 
og varkárni. Ósjálfrátt hneigðist 
hugur lians að sjó og fiskiveiðum. 
Hann heyrði oft talað um gróða. af 
fisktekju í Winnipeg-vatni, og 
laust áður en haustvertíð byrjaði 
brá hann sér norður að Gimli. Þar 
leizt honum vel á sig og fanst svip- 
þýður “sjávarbakkinn. ” Á Gimli 
hitti Jón roskinn bónda, sem lengi 
liafði búið í Sæludals-sveit, en sem 
nú bjó góðu búi á landi sínu, er 
hann nefndi Grundarkot, eftir á- 
býlisjörð sinni .síðustu, heima. 
Bauð Björn honum heim með sér 
til þess að segja fréttir úr Sælu- 
dal og næstu sveitum. 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þessi óvænti fundur hafði mik- 
ilvæg áhrif á framtíð Jóns, meiri 
og stærri en hann eða Björn 
hefðij getað ímyndað sér. Jón 
réðst til haust-vertíðar norður á 
Hverfisteinsnesi með Páli svni 
Björns, en áður en þeir færu borg- 
aði Jón hundrað dollara í fjögur 
hundruð dollara landeign sam- 
hliða Grrundarholts-landinu. Af- 
ganginn skyldi hann greiða á 
þremur árum, hundrað á ári, eða 
meir ef hann vildi. Hér liafði 
hann stigið fyrsta sporið í áttina 
að því markmiði, er hann hafði 
svo mikið hugsað um: framtíðar- 
heimili fyrir móður sína og sig. 
Stefna að því takmarki var fund- 
in og þar fylgdi sú festa í fyrir- 
ætlunum öllum, sem ekki er mögu- 
leg á meðan alt rekur á reiðanum. 
* # * 

Það voru nú liðin þrjú ár frá 
því Jón fyrst kom til Winnipeg, og 
þau höfðu reynst honum góð. 
Hann átti nú skuldlausa ábýlis- 
jörð, er hann nefndi Aspavelli, og 
eftir að hafa borgað fyrir efnivið 
í íbúðarhús, sem nú var í smíðum, 
átti liann talsverðan sjóð í banka. 
Kæmu engin óvœnt óhöpp fyrir 
átti hann nú víst að móðir sín yrði 
tekin við bústjórn á Aspavöllum 
áður en annar júní-mánuður gengi 
í garð. Það var gleðirík tilhugs- 
un, að eiga vis.sa von á að samein- 
ast móðurinni elskuríku innan 
fárra mánaða, eftir svo langan 
skilnað. f augum hans var nú 
fiamtíðin unaðsrík og björt eins 
og sólrílkur vormorgun. 

A einverustundum öllum og 


gengi honum illa að sofna að 
kvöldi dags, var hugur hans og 
lijarta ávalt heima á Þverá hjá 
móður sinni. Legði hann augun 
aftur sá hann andlitið hennar, 
blíða og gæðaríka, .skýrt og glögt 
eins og stæði hún hjá lionum. En 
nú var svo undarlega viðbrugðið, 
um misseristíma eða lengur, að 
samhliða henni kom æfinlega fram 
önnur mynd, og upp á síðkastið 
var það oftar en ekki að báðar 
myndirnar runnu saman í eina, 
eða öllu heldur, máské, að mynd 
móðurinnar hægt og hægt smá 
hverfðist í myndina af Rúnu dótt- 
ur hjónanna í Grundarkoti, þar 
sem Jón hafði aðsetur á frístund- 
um .sínum öllum frá því hann liafði 
komið þar fyrst. 

Það var nú ekkert undarlegt þó 
Jón feldi ástarhug til Rúnu. Hún 
var þeim kostum búin, að hjá því 
gat ekiki farið, fríð sýnum og fal- 
lega bygð, sí-glöð og kát, blíðlynd 
og greiðasöm. Aður en hann vissi 
af var einlæg ást til hennar kvikn- 
uð í brjósti Íians. 1 fvrstu hrædd- 
ist hann þessa ókunnu tilfinningu 
og gerði sitt ýtrasta að bæla hana 
niður, en til einskis. Ástarhugur- 
inn yfirbugaði viljann í liverri at- 
rennu. En ekki hafði hann látið 
tilfinningar sínar í Ijós með einu 
orði og kom ekki í hug að gera það 
fyr en eftir að móðir hans væri 
komin og hann hefði talað við 
hana um einkamál sín. Auðvitað 
hafði liann enga hugmynd um 
álit hennar á sér, en alvarlega von- 
aði hann, að hún reyndist sér ekki 
með öllu fráhverf, og af ýmsu dró 



í VÖKU OG SVEFNI 


55 


liann þá ályhtun, að foreldrar 
hennar mundn ekki leggja tálman- 
ir á veg sinn í þeim sökum. 

Það er gagn að fáum er gefið 
að sjá livað framtíðin hylur í 
skauti sínu. Ef allir sæju og vissu 
hvað bíður þeirra, yrði lífsvist 
fjöldans alveg óbærileg. Af því 
Jón var ekki skygnari en flest af 
fólki er, þá leið honum vel, betur 
og betur dag frá degi, því sú stund 
nálgaðist nú óðfluga, er hann gæti 
heilsað móður sinni elskulegri og 
þrýst henni,—og Kúnu,—að lijarta 
sínu og brjósti. 

Alt í einu brast á stormviðrið 
hræðilega, sem síðar fékk nafnið: 
“Stríðið mikla.” Nærri öll Norð- 
urálfa umhverfÖist á svipstundu í 
óstjórnlegt eldhaf. Samgöngu og 
viðskiftalönd öll voru færð úr lagi, 
ef ekki rofin fyrir fult og alt. Út- 
ríki Breta hlupu strax undir bagga 
með stofnþjóðinni og varð Canada 
með þeim fyrstu til að leggja út í 
styrjöldina, kalla eftir sjálfboða- 
liði og draga saman vistir og vopn. 
Af því leiddi, að sjálfsögðu, að 
strendur Ganada urðu þá í marg- 
falt meiri 'hættu en strendur hlut- 
leysingjaríkjanna, og þeim num 
erfiðara >þá að komast til eða frá 
Canada, um canadískar hafnir. 

Þetta var ill frétt fyrir Jón. 
Honum skildist vel að rétt mundi 
tilgetiÖ, að mjög mundi raskað 
skipaferðum milli Islands og ann- 
ara landa. Ef til vill færi nú svo. 
að móðir sín kæmist ekki vestur á 
meðan á ófriðnum stæði. Líkleg- 
asta vonin var fólgin í þeirri til- 
gátu, að Eimskipafélagið sendi 


skip beina leiÖ til Boston eða New 
York og þannig verið fyrir utan 
venjuleg ferðasvið neðansjávar- 
bátanna. En mundi félagið reyna 
þetta? Það gat enginn vitað. 

Tilfinnanlegast var það, að 
sknldin var hans. Það var stæri- 
læti hans einu að kenna að hún 
var ekki hingað komin fyrir mán- 
uði .síðan, eða meir. Þar var ekk- 
ert annað í vegi. Hann gat ekki 
vikið frá þeirri ákvörðun, að fá 
hús sitt fullgert áður en liún kæmi, 
og úr því hún þurfti að bíða, þá 
var henni betra að bíða lijá börn- 
um sínum og vinum, heldur en hjá 
ókunnu fóllki. Nei, viðstöðulaust 
skyldi hún fara frá Þverá vestur 
á Aspavelli í Nýja Islandi. Þá 
gat hann í sannleika beðið hana 
velkomna á framtíðarheimili 
þeirra beggja, en fyrri ekki. 0g 
nú var þessi ógna skriða búin að 
afmá veginn. 

.Það var komiÖ fram í miðj- 

an nóvember. Þeir félagar, Jón 
og Páll voru seztir að í kofa 
sínum á Hverfisteinsnesinu, sem 
venjulega var heimili þeirra fram 
í febrúar. Vetur var genginn í 
garð, og smá herti nu a tökum. 
Vatnið var lagt á víkum og vog- 
um, en ógerlegt var enn að leggja 
net. En nóg var samt að gera. 
dytta aÖ kofanum, safna hrenni, 
búta það og hlaða því upp heim við 
hús, svo ekki þyrfti að eyða tíma 
til þess verks, eftir að veiði byrj 
aði fyrir alvöru. Unnu þeir að 
þessu af kappi og gengu þreyttir 
í rekkjur á kvöldin. Um nokkur 
kvöld hafði Jón átt bágt með að 




56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLÉNDINGA 


sofna; gat ein'hvernveginn ekki 
slitið hugánn frá móður sinni og 
ættfólki sínu heima. Að kvöldi 
hins 15. sofnaði hann samt undir 
eins og hann lagðist út af. 

Hann var kominn lieim í Sælu- 
dalskot, en brá undarlega við, er 
hann sá Grundarkots-húsið komið 
í stað gömlu bæjar-lmsanna. 1 
því kom móðir hans til hans og á- 
varpaði hann blíðlega, en alvara 
fylgdi, það sá hann á svip hennar: 
“1 þessu húsi er falinn dýrmætur 
gimsteinn og verður eign þess, er 
finnur. Margar leiðir eru fram- 
undan. Það er ]>itt að velja réttu 
brautina. Leitaðu xippi gimstein- 
inn, Nonni minn, og veldu svo veg- 
inn.” Hún hvarf og þá kallaði 
Iiann til liennar, svo bátt að hann 
vaknaði við. Honum varð litið á 
klukkuna og sá að hún var laust 
eftir tíu, og mintist þess þá, að þá 
væri nú komið að dögun á íslandi. 
Réði hann því draum sinn svo, að 
móðir sín mundi að venju vera að 
fara á fætur og að hún hefði verið 
að hugsa til sín þegar hún vakn- 
aði. Hallaði hann sér svo út af 
aftur, sofnaði strax og svaf 
draumlaust til morguns. 

.Febrúar var genginn í gai’ð 

og voru þeir félagar nú að binda 
enda á vertíð sína. Innan Iiálfs 
mánaðar þurfti Jón að senda af 
stað peninga fyrir fai’bréf og 
ferðakostnað móður sinnar. Voru 
þeir nú ferðbúniir að mestu, en 
biðu efltir fiskiflutningísmönnum, 
er væntanlegir voru eftir tvo eða 
þrjá daga. Hálfpartinn bjóst Jón 
líka við að flutningsmenn færðu 


sér sendibréf, og reyndist það 
rétt. Á meðal bréfanna var eitt, 
sem hann fagnaði yfir að sjá; frá 
Dóru systur sinni. Lagði hann 
það til síðu, leit yfir hin, er flest 
lutu að fiskiverzlun, og fékk Páli 
þau svo til þess að lesa og gejmia. 
Fanginn af von og gleði opnaði 
liann bréfið frá Dóru, en á svip- 
stundu hrundu vonir lians allar til 
grunna og gleðin umhver'fðist í 
nístandi harm. 1 fyrstu línunum 
sagði Dóra honum lát móður 
þeirra, er að hefði borið að morgni 
bins 16. nóvember. Að vísu las 
hann bréfið til enda, en tilveran 
öll var nú alt í einu hulin svo 
þéttri þoku, að hann sá naumast 
handaskil, og svo var hann ann- 
arshugar, að hann vissi varla livað 
hann las. Þó tók hann eftir því, 
að Dóra bjóst við að gifta sig í 
næstkomandi maí-mánuði. Ekki 
var hún þá væntanleg vestur. Það 
fór bezt á því. Hann var þá einn 

sinna í sjálf-kjörinni útlegð - 

á eyðilijarni. Jæja, hann skyldi 
samt senda Dóru þúsund krónur. 
Það gæti komið henni vel, og hún 
átti það skilið. 

Hann rétti Páli bréfið, og gekk 
svo út, og aftur og fram um slóð- 
ir allar í grend við kofa þeirra. 
ILann langaði til að gráta, en gat 
það hvorki né. vildi. Yíst verð- 
skuldaði önnur eins móðir og hans 
móðir var, nokkur saknaðartár 
barna sinna. En það var ekki 
karlmannlegt að tárast, eða láta 
sjá á sér þó eldur brynni í hjarta. 
Það var auðvitað ekki nýtt, að 
menn mistu föður og móður, — 




í VÖKU OG SVEFNI 


57 


það var náttúrulögmál, sem ekki 
varð umflúið. En ástæður eru 
mismunandi. Andvaralaus ung- 
lingur var hann heima á bæ for- 
eldra sinna þegar faðir hans sökk 
í djúp hafsins. Og andvaralaus 
var hann nú í fjarlægu landi þegar 
móðir hans stríddi við dauðann. 
Það hefði þó verið nokkur hugn- 
un að vera þar við og getað kvatt 
hana í síðasta sinn. Sú litla svöl- 
un var lionum bönnuð. 

í fjög’ur ár, eða því sem næst, 
hafði hann ekki hugsað um og 
ekki .séð nema eitt einasta mark- 
mið framundan,—að eignast var- 
anlegt heimili og koma móður 
sinni þangað, til þess að njóta 
þess með sér. Öllum sínum kröf- 
um, andlegum og líkamlegum, 
hafði hann beitt til að ná því tak- 
marki, og liann hafði sigrað. En 
mitt í sigurhrósinu kom þá dauð- 
inn og varpaði honum í afgrunn 
örvæntinganna. Og hún svo ung. 
ekki sextug þegar kallið kom. 
Hvað hafði hann tilunnið, að 
þessu óbærilega oki skyldi varpað 
á herðar honum ? 

Hann fann að einhver breyt- 
ing var nauðsynleg til þess að slíta 
hann frá eigin hugsunum og hug- 
sýki. En í svipinn var hann of 
lamaður, of dofinn, til þess að 
hugsa samstætt. Heim gat hann 
farið, í gömlu sveitina. En myndi 
ekki áit, sem þar bæri fyrir augu, 
minna hann á missi sinn, og ýfa 
ógróin sár? Spursmálslaust. Nei, 
ekki heim. Líklega væri heppileg- 
ast að taka eitthvað það fyrir sem 
svo væri gagn ólíkt því, sem hann 


he/fði áður reynt, að mesti svið- 
inn og sársaukinn gleymdist í 
daglegri baráttu við nýstárlegar 
gátur og þrautir. 

...... Jón kom ekki í Grundar- 

kot fyrr en gerðir höfðu verið upp 
allir fiskireikningar og peningum 
skift milli þeirra félaga. Seinustu 
skil voru gerð' í Selkirk og þaðan 
fór Páll lieim, en Jón brá sér til 
Winnipeg og tafði þar nokkra 
daga. 

Það var farið að skyggja þeg- 
ar Jón kom fyrir skógar-jaðarinn 
suðaustur frá Grundarkotshúsinu, 
er þá b'lasti við auga norðan meg- 
in brautarinnar á víðáttumiklum, 
sléttum velli, og tvö liundruð 
föðmum vestur þaðan sá hann þá 
líka hálf-smíðaða húsið sitt. Yfir 
því grúfði þögn og dimma, en líf 
og ljós glóði á hverjum glugga í 
hinu. Samtímis fann hann sárt 
til þess, að erfitt yrði að kveðja 
Eúnu. Hann hafði gert ítrekaðar 
og alvarlegar tilraunir að útrýma 
mvnd hennar úr hjarta sínu, en 
það kom fyrir ekki. Myndin kom 
jafnharðan aftur. Það var hepni 
að hann kom ekki þangað á suður- 
leiðinni, með Páli. Hann liefði 
þá víst mist vald yfir tungu sinni 
og sagt meira við hana, en hann 
átti með að segja undir kringum- 
stæðunum. Hann gat þá ekki á- 
sakað sjálfan sig fyrir að hafa 
fært lienni harmabrauð. Það var 
þakka vert. 

Hann gekk heim að húsinu, 
barði að dyrum, og gekk svo inn, 
eins og venja hans var. Á næsta 
augnabliki var hann kominn inn í 




58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


skjaldborg a'f broshýrum vinum, 
sem báðu hann velkominn o g full- 
vissuðu liann um innilega lilut- 
tekningu í sorg hans og 'þrenging- 
um. Yiðtökurnar gátu ekki verið 
betri þó í foreldrahúsum hefði 
verið, og þakkaði liann þeim fyrir 
þær og vinarorðin, sem þeim 
fylgdu. 

“En hvað er nú bezt í fréttum 
úr borginni?” spurði Björn. “Og 
hvað segja síðustu fréttir frá víg- 
völlunum í Belgíu?” 

“Ja, eg er nú ekki fréttafróð- 
ur,” svaraði Jón. “Eg heimsótti 
fáa Islendinga og veit því lítið um 
hvað gerist á þeirra sérstaka 
starfssviði. En deyfð og drungi 
hvílir vfir borginni. Stríðið virð- 
ist hafa dregið allan kraft úr 
köglum borgarbúa. Alt situr 
fast. Hergagnasmíðar eru að 
aukast, en þær geta ekki nægt 
vinnuþörf fjöldans. Eg er hrædd- 
ur um að borgin verði ekki eins 
og áður var, fyrri en eftir að 
stríðið er afstaðið.” 

“En álíta menn nú ekki að 
stríðið endi á hverri stund, sem 
maður segir? spurði Sigurbjörg 
húsfreyja. 

“O-jú, margir hafa nú það á- 
lit,” svaraði Jón, “en fleiri eru 
þeir nú, held eg, sem líta öðruvísi 
á það. Og’ víst brýnir hermála- 
stjórnin ósleitilega fyrir mönnum 
þörfina á liðveizlu og framboði til 
herþ jónustu. ” 

“Skyldu margir bjóða sig 
fram?” spurði Páll. 

“Það held eg,” svaraði Jón. 
“Einhversstaðar sá eg það virki- 


lega, að frá þrjátíu til fjörutíu 
menn byðust í Winnipeg-borg 
einni, á liverjum degi, en ekki veit 
eg hvort nokkuð er hæft í því. ” 

“Skárri er það nú fjöldinn,” 
sagði Sigurbjörg. “ Skyldu marg- 
ir Islendingar hafa gefið sig 
fram?” 

“IJvað margir veit eg ekki,” 
svaraði Jón. “Eg veit ekki með 
vissu um nema einn, sem báuð sig 
fram í gær. 

“Þekkir þú hann ? Þekkjum við 
til lians? spurði Björn. “ Jú, þið 
kannist við hann,” sagði Jón og 
brosti. “Það var eg. ” 

“Þú! Genginn í herinn!“ sögðu 
allir í senn, “ekki fonnlega, sagði 
hann, “en það er fast-ákveðið. Eg 
samdi svo um í gær. Eg álít að 
mér sé ekkert hentara en herþjón- 
usta til þess að hrista af mér ryk- 
ið og drungann. Af öllu má eitt- 
hvað læra. Að minsta kosti ber 
þar svo margt nýstárlegt fyrir 
augu, að maður hlýtur að gleyma 
sjálfum sér. Og það er mér þarf- 
legt.” 

Þessi óvænta frétt setti alla 
hljóða. Björn tók fyrstur til 
máls og svo hver af öðrum, nema 
Rúna. Ilún sat náföl og lilustaði 
á masið um stuud, en gekk svo 
inn í herbergi sitt án þess að 
mæla orð frá munni. Hjónin álitu 
varhugavert að vinda svo bráðan 
bug að þessu. Jón sagði sæmra 
að fara frjáls og ótilkvaddur en 
bíða eftir að herskyldu-bönd yrðu 
lögð á höndur og fætur, en til þess 
yrði gripið þegar tæki fyrir frjáls 
framboð. Sigurbjörg sagði ó- 



í VÖKU OG SVEFNI 


59 


skaplegt að stofna lífinu í liáska 
aS óþörfu. Jón sagSi lífsháska 
vera allstaSar. ÞaS væri lirein- 
asti lífsháski stundum, aS ganga 
yfir stræti í Winnipeg, lífsháski 
aS fara hérna út á vatniS í litlum 
bát, eSa ganga meS hlaSna byssu 
ti'l veiSa. Björn sagSi Jón vera 
útlending* á meSan hann hefSi 
ekki tekiS út borgarahréf. Jón 
sagSi aS borgarabréf sitt yrSi gef- 
iS út innan fárra daga. En svo 
gerSi þaS engan mun. ÞaS væri 
grúi af mönnum í hernum, sem 
ekki væru borgarar. 

Páll dreifSi umræSunum meS því 
aS láta í ljósi löngun til aS fara 
líka, og sjá ögm af NorSurálfu. 

“Nei, vinur, láttu þér ekki koma 
þaS í hug, 'fyrr eSa síSar,” sagSi 
Jón og varS alvarlegur. “Hér er 
ekki um skemtiferS aS ræSa. A- 
stæSur okkar eru gagn-ólíkar. Eg 
er einn míns liSs, .svo engan mun 
gerir hvar eg skrölti. En þú ert 
fyrirvinna aldraSra fore'ldra. Þau 
dýrmætu skyldubönd má enginn 
rjúfa, og þaS gleSur mig aS vita 
aS þaS gerir þú aldrei. ’ ’ 

Ðaginn eftir bjóst Jón til farar 
og læsti niSur í kistu sína bækur 
sínar, bréf og* skjöl. Gamla og 
lamaSa tösku tók liann og tróS í 
hana nærfatnaSi og plöggum ýms- 
um, því annaS ætlaSi hann ekki aS 
taka meS sér. 

AS miSdagsverSi loknum tók 
Jón Björn tali. Sag’Sist liafa 
hugsaS sér aS fela hoirum umsjón 
á landeign sinni á meSan hann 
væri burtu. Sjálfsagt væri aS 
ful'lgera húsiS. Land sitt skyldu 


þeir feSgar nota aS þörf og vild. 
Ennþá yrSi hann aS biSja þau 
hjón ,aS geyma kistu sína og dót. 
Hann hefSi í hyggju aS legg.ja til 
síSu þrjátíu dollara á mánuSi, af 
kaupi sínu og faldi hann Birni aS 
leggja þá peninga í banka-reikn- 
ing sinn. Rétti hann honum svo 
banka-bókina, og löglegt umboS til 
þess aS draga út peninga, sem 
þyrfti, og bætti svo viS, aS þá 
væri nú erindi sínu lokiS í þetta 
sinn. “En vænt þætti mér aS 
mega koma hingaS og heilsa ykk- 
ur öllum, heilum og hressum, þeg- 
ar þjónustutíminn er úti.” 

Þeir feSgar vildu setja hesta 
fyrir s'leSa og flytja hann á vagn- 
stöSina, en hann afþakkaSi þaS, 
vildi heldur ganga í hægSum sín- 
um niSur aS Gimli. 

Þegar hann kvaddi hana, gat 
Sigurbjörg ekki bundist tára. 
Rúna hafSi staSiS afsíSis nálægt 
dyrum og hana kvaddi hann síS- 
a.st. Hún sagSi fátt, en bæSi 
skildu ósköp vel, aS þögn er stund- 
um hljómmeiri en nokkur orS. 
BlíSu-bros lék um varir hennar, 
en tár stóSu í augunum, hversu 
fast sem hún togaSist á viS þau. 

II. 

ÞaS var komiS nær marz-mán- 
aSarlokum og Jón búinn aS vera 
meir en mánuS á skóla sínum. 
Hann var búinn aS læra öll frum- 
atriSin, aS standa, ganga, bera 
byssuna og handleika hana sam- 
kvæmt “kúnstarinar reglum” og 
var fimur orSinn viS aS beita 
byssustíng. 



GO 


TÍMARIT í-JÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Já, hann hafði lært margt, og 
yfirleitt var það ált gagnlegt, ekki 
aðeins með tilliti til hernaðar, 
heldur eng-n síður með tilliti til 
hversdagsstarfa í hvaða stöðu sem 
væri. Líkamsæfingarnar voru óð- 
um að gera hann að nýjum manni. 
Yöðvar og taugar voru að verða 
sterkari og stiltari en áður. Hann 
var orðinn snar og fljótur í öllum 
hreyfingum og gekk nú teinréttur, 
'þai' sem honum áður hætti til að 
ganga lotinn. Hægt og hægt en 
jafnt og stöðugt var hann að um- 
myndast í anðsveipa. og óþreyt- 
andi vinnuvél og til þess var líka 
ætlast. ‘'Þegar á hólminn er 
komið,” lærist mönnum fljótt að 
sjá og skilja, að fjöldinn á fjör 
sitt að launa einmitt 'þessum 
hvimleiða heraga og endalausu 
æfingum, sem ekki er linað á fyrr 
en þúsund menn 'í fylkingvt eru 
svo samtaka orðnir og fljótir að 
hlýða skipun foringjanna, að allir 
bregða við í sömu svipan eins og 
einn maður væri, og það svo fljótt 
að vart festi auga á hreyfingun- 
um. 

En Jón lærði nú fleira en lík- 
amsæfingar og vopnaburð, lærði 
fleira en flestir “ sambekkingar ” 
lians á “skólanum. ” 1 stað þess 
að fylla hópinn með flokksbræðr- 
um sínum á “vísitazíu’ ferðum 
þeirra “niður í bæ,” varði hann 
frístundum sínum til þess að æfa 
sig í lestri og skrift, á enskri 
tungu. Hann var máske eini liðs- 
maðurinn í flokknum, sem aldrei 
hafði beðið um “fjarveru-leyfi.” 
Undirforinginn, sem heræfingum 


stýrði í liðsflokki Jóns, tók 
snemma eftir því hvað ástundun- 
arsamur hann var og útsláttar- 
laus, og tók hann tali við tækifæri 
og urðu þeir brátt góðir kunningj- 
ar. Liðsforingi þessi var roskinn 
orðinn, enda ekki ætlað annað 
verk en að kenna “nýsveinum. ” 
Svakalegur var hann stundum og 
gjarnt að hreyta stóryrðum, en 
‘góður karl, eftirlitssamur, gætinn 
og fróður var “lialti Kobbi,” eins 
og liðsmenn kölluðu hann í sinn 
hóp. 

Kvöld eitt, er “Kobbi” var að 
fræða Jón um Suður-Afríku lönd, 
því hann hafði verið í Búa-stríð- 
inu og bar síðan bæklaðan fót, 
gekk ungur maður til þeirra og 
bað liðsforingjann um fjarveru- 
leyfi til mánudagsmorguns. 

“Og hvern andsk .... ætlarðu 
að gera með állan þann tíma, 
stífmælda tvo daga?” 

‘ ‘ Er nauðsynlegt að segja það ? ’ ’ 
spurði maðurinn. 

“Eg skyldi nú halda það,—að 
eg þurfi að sýna ástæður fvrir svo 
langri burtveru.” 

“Jæja, mér er nú reyndar eng- 
in launung á því,” sagði maður- 
inn. “Eg ætla að gifta mig á 
morgun. ’ ’ 

“Á, er það svona. Hefirðu 
leyfisbréf ?” 

Maðurinn kvað svo vera. 

“Láttu sig sjá!” og karl tók 
giftingarleyfið, las það og hélt á- 
fram: “Rétt hjjá þér, Bill! Og 
hérna er “krumlan” og beztu 
lukkuóskir. ) Fjarveruleyfið er 
sjálfsagt, og til þriðjudagsmorg- 



í VÖKU OG SVEFNI 


61 


uns, ef þú vilt,—á venjulegum æf- 
ingatíma.” 

Aukadagurinn var sönn fagn- 
aðar-gjöf og gekk “Bill” leiðar 
sinnar meir en ánægður. 

“Er ekki sjaldgæft að menn 
kvongist eftir að þeir eru gengnir 
í herinn?” spurði Jón. 

“Nei, það er nú síður en svo,” 
svaraði “Kobbi.” “Látum nú 
sjá, ” og hann taldi á fingrum sér. 
“Þeir eru orðnir um tuttugu, úr 
þessum búðum, sem hafa gift sig 
síðan á nýári. ” 

“Er það rétt, er það sann- 
gjarnt,” spurði Jón, “að leiða 
stúlku til að giftast sér, einmitt 
þegar maður er að leggja út í stríð 
og kemur máske aldrei aftur?” 

“Það eru nú deildar skoðanir á 
því máli,” svaraði “Kobbi,” en 
mín skoðun er að það sé rétt og 
sanngjarnt gagnvart báðum. Sé 
maðurinn maður, þá sýnir hann 
það og verður betri og meiri mað- 
ur ef hann skilur konu eftir lieima. 
Hann hefir með konunni fengið 
hugljúfa ábyrgð og það festir hann 
í rásinni. Eg gæti bent á mörg 
dæmi þessu til sönnunar, en vitna 
bara til mín sjálfs. Rebekka mín 
giftist mér tveimur dögum áður 
en eg lagði af stað í Búa-stríðið og 
eg veit ekki betur en bæði séu á- 
nægð með sitt lilutskifti. Eg álít 
ranglátt að skilja unnustuna eftir 
einmana, lausa, að vísu, að nafni 
til, en virkilega bundna. En þó 
finst mér ósanng'irnin hróplegust 
þegar maður unnir stúlku, hefir 
hugmynd nm að hún unni sér, en 
leggur út í stríð og styrjöld án 


þess að hafa minst á einkamál við 
hana með einu orði. Eg man 
þrjár eða fleiri harmasögur frá 
Englandi, sem áttu rætur sínar í 
þesskyns þögn.” 

Hér var höggið nokkuð nærri 
Jóni, en það vissi “lialti Ivobbi” 
auðvitað ekki. Víst liafði hann 
hér fengið alvarlegt umliugsunar- 
efni. Hafði hann máske með 
þögninni kollvarpað sínum helg- 
ustu vonum? Ekki ósennilegt, að 
minsta kosti ekki ómögulegt, ef 
nokkuð mætti byggja á sögum 
“Kobba” og liann hafði aldrei 
reynt gamla manninn að ósann- 
sögli eða öfgum, og margan nyt- 
saman fróðleik hafði hann numið 
af honum. Seinast í kvöld hafði 
“Kobbi” frætt hann urn hve 
nauðsynlegt væri fyrir liðsmenn 
álla að fá löglega gerða erfðaskrá, 
og einsetti hann sér að vanrækja 
það verk ekki degi lengur. 

Þess meir, sem hann hugsaði 
um einkamál sitt, þess nauðsyn- 
legra virtist honum nú, að Rúnu 
væri kunnugt um ástina, sem hann 
bar í brjósti. En hvernig gat 
hann komið því í kring? Það var 
allsendis óhugsandi að gera sér 
erindi norður að Grundarkoti 
bara til þess, eftir að hafa gengið 
þaðan þegjandi. Nei, eini hugs- 
anlegi vegurinn var sá, að skrifa 
henni um allar sínar tilfinningar 
og vonir. 

í þessu vildi nú svo heppilega 
til, að honum barst bréf frá Birni 
í Grundarkoti og fylgdi böggull, 
með sokkum og vetlingum í, sem 
hermenn eiga aldrei of mikið af, og 



62 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


innan í bögg'linum var pappa- 
kassi með sæta-brauði í. Ofan á 
í kassanum var mjó pappírsræma 
og á hana ritað með hendi Rúnu: 

“Mamma biður þig að fyrir- 
gefa. að hún fer með þig eins og 
barn. Plöggin eru gagnleg, kök- 
urnar ekki betri en búða-kökur. 
en þær eru—að heiman. ” 

Hér var þá gefin gild og góð 
ástæða til að skrifa heim og það 
gerði liann tafarlaust. Tjáði 
hann henni ástasögu sína frá upp- 
liafi, frá gagnslausum tilraunum 
sínum að útrýma þeim tilfinning- 
um, og hvernig mynd hennar hefði 
óbeðin, tekið sér bústað í hjarta 
sínu og sæti þar enn í leyfisleysi. 
Eftir alvarlega íhugun hefði hann 
afráðið að fara til Norðurálfu. án 
þess að auka lienni áhyggju með 
þessum einkamálum, en að til- 
finningar sínar hefðu að lyktum 
knúð sig til að rjúfa. þögnina. 
Bréfið endaði iiann á þessa leið: 

“Sé eg nú svo óhamingjusamur 
að þú sért mér allskostar fráhverf 
eða öðrum háð, má eg þá biðja þig 
að segja mér það hispurslaust, og 
binda þannig enda á barnalegar 
vonir og drauma?” 

“Aftur á móti sért þú engum 
háð og hefir ekki neina sérstaka, 
óbeit á mér, má eg þá biðja þig um 
lítinn neista af von ? Má eg halda 
áfram að bera mynd þína í hjarta 
mínu, mér til hugarléttis í einveru 
og þrautum?” 

Samtímis skrifaði hann Birni 
og bað hann, meðal annars, að 
gejrnia vandlega innlagða erfða- 
skrá sína, “þangað til,” skrifaði 


hann, “eg annað tveggja er fall- 
inn frá, eða kominn heim aftur.” 
Auðvitað arfleiddi hann Rúnu að 
öllu sem hann átti, föstu og lausu, 
en það vissi Jón einn, 

Litlu síðar dreymdi Jón móður 
sína í annað sinn. “Því fórst 
ekki að ráðum mínum seinast, 
Nonni minn,” þótti honum hún 
segja og hvesti á hann .augun.” 
“Nú veiztu samt hvar gimsteinn- 
inn er hulinn. Hann er þín eign. 
Taktu hann þá og taktu hann 
strax.” 

Morguninn eftir, rétt áður en 
gengið væri til æfinga, bárust 
honum tvö bréf frá Grundarkoti. 
Annað var frá Rúriu og stakk 
hann því í brjóstvasa sinn, en hitt 
var frá Birni og það opnaði liann 
og las. 

Það var ekki laust við að hann 
væri skjálfhentur þegar hann um 
kvöldið opnaði bréfið frá Rúnu, 
en ekki hafði hann lengi lesið 
þegar rofa tók fyrir sól, gegnum 
kvíðakólguna, sem allan daginn 
hafði grúft yfir huga hans. Bréf- 
ið var stutt en efnisríkt og aliið- 
legra en hann liafði framast vog- 
að sér að vona. 

‘ ‘ Vinur minn ’ ’: 

“Eg þakka iþér bréf þitt, því 
fremur sem við vorum farin að 
óttast að þú værir búinn að 
gleyma okkur hér í skóginum. Þú 
biður um afsökun fyrir bæði efni 
þess og orðalenging. En það var 
óþarft. Mér þótti það ekki of 
langt, og livað efnið snertir þá er 
það nú sannast, að eg sé ekki 
hvað þar er að afsaka. En efnið 



í VÖKU OG SVEFNI 


63 


er alvarlegt og útheimtir alvar- 
lega umhugsun.” 

‘ ‘ FyrirgefÖu mér þá, vinur 
minn, að eg get ekki svarað spurn- 
ingum þínum í þetta sinn. Þú 
verður að bíða ögn lengur.” 

“Anna móðursvstir mín er ný- 
flutt til borgarinnar og býr nú að 
Victor stræti. Þar sem þau 
Gunnar og frænka eru nú svo 
nærri geri eg ráð 'fyrir að fram- 
vegis verði leiðin milli Gundar- 
kots og þeirra heimilis fjölfarnari 
en áður var. Eg býst við að 
bregða mér upp eftir á laugardag- 
inn kemur. Máske 1 við sjáumst 
þár um helgina.” 

‘Þín einlæg vinkona meðan heitir’ 

“Eúna.” 

A laugardagskvöldið gat hann 
máske fengið að sjá hana, og tala 
við hana! 0g nú var miðviku- 

dagskvöld. Bara tveir dagar til 
laugardagsins! 

Þó ekki hefði hann fengið svar 
upp á spurningar sínar, gekk 
hann nú til svefns glaðværri og 
rólegri, en nokkru sinni síðan 
hann kom í herbúðirnar. 

-Kukkan var á slaginu sjö 

á laugardagskvöldið þegar Jón 
gekk heim að — Victor stræti og 
hringdi dyrabjöllunni. Roskin 
kona kom til dyra og svo lík Sig- 
urbjörgu í Grundarkoti, en eldri 
nokkru og hæruskotnari, að ekki 
leyndi sér að þar var Anna hús- 
freyja. Jón spurði eftir Rúnu og 
frétti að hún var þar. Sagði hann 
þá hver hann var og æskti eftir 
leyfi til að tala við hana fáein orð. 
Anna sagði það sjálfsagt og vís- 


aði honum til stofu, en gekk sjálf 
lengra inn eftir húsinu. 

Rúna sat í stofunni og var að 
tala við aldraðan mann og nær 
livítan fyrir hærum og stóðu bæði 
upp jafn snemma til að heilsa 
gestinum, en í þeirri svipan kall- 
aði Anna, og bað Gunnar sinn að 
bregða sér í flýti í búð niður á 
Sargent, og ge'kk liann út undir 
eins þegar liann hafði heilsað 
komumanni. 

Jón og Rúna stóðu í sömu spor- 
um og héldust í hendur, eða rétt- 
ara sagt, hann hafði ekki látið 
lausa hönd hennar eins fljótt og 
venjulegt er. En hvorugt þeirra 
kom upp orði fyrr en Jón slepti 
hendi hennar og sagði hlæjandi, 
að þeim gengi máské betur að 
segja eittlivað ef þau settust nið- 
ur, og það reyndist rótt. 

1 augum Jóns hafði Rúna aldrei 
verið jafn aðdáanlega fögur eins 
og hún var nú. Þegar hann liafði 
séð hana seinast var hún náföl og 
niðurdregin. Nú voru vangar 
hennar rjóðari en hann mintist að 
hafa séð þá áður. Töfrandi bros 
lék nú um varirnar og í stillilegu, 
bláu augunum bennar glóði nú 
æskufjör og gleði. Svipur þeirra 
sýndi að bæði fögnuðu yfir því, að 
fundum þeirra hafði borið saman. 
Ef þau höfðu ekki skilið það áður- 
skildist þeim það nú til fulls, livað 
gott þeim var að vera saman. 

Kvöldið leið fljótt, miklu fljót- 
ar en Jón hefði viljað. Ljós voru 
slokkin í lierbúðunum klukkan tíu 
og þangað þurfti hann að vera 
kominn áður en lúðurinn gall. 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLÉNDINGA 


Með tilhjálp 'Gunnars, sem flutti 
hann “heim” á mótorvagni sín- 
um, tókst það líka vel. 

Jafn dýrðlega kvöldstund hafði 
Jón aldrei lifað. Fyrsti koss unn- 
ustunnar var heitur á vörum hans, 
og heitur skyldi hann geymast til 
daganna enda. 

Næstu vikurnar færðu honum 
fullan mæli af gleði og ánægju. 
1 liuga hans var nú hver dagurinn 
öðrum bjartari og sólríkari. Hann 
fann ekki lengur til sorgar út af 
missi móður sinnar. Að vísu 
saknaði hann hennar úr hópnum, 
en sársaukinn mesti var horfinn. 
1 stað móðurinnar var hann nú 
búinn að eignast hugljúfa og 
elskuverða heitmey, sem fús var 
til að líða súrt og sætt með honum. 
Enginn laugardagur leið nú svo, 
að ekki kæmi eitthvað af Grund- 
arkots fólkinu til borgarinnar, og 
var Rúna æfinlega í förinni. Hann 
var nú ekki lengur einmana. Hún 
var með honum um hverja lielgi. 
Smámsaman komst hann að því, 
að henni hefði litist vel á sig frá 
fyrstu, og henti hún gaman að 
honum fyrir sjóndepruna, að sjá 
það ekki, því langt væri síðan að 
bæði móðir hennar, og hún sjálf, 
hefðu lesið bugsanir hans ofan í 
kjöl. 

1 byrjun maí-mánaðar fræddi 
“halti Kobbi” Jón um það, að ná- 
lægt júní-lokum mundi liðsflokk- 
urinn, sem Jón tilheyrði, verða 
sendur austur til Ontario, og 
nema þar staðar sem svaraði 
mánuði, áður en siglt yrði til Eng- 
lands. Gleðskapar-mærðin í stof- 


unni að Victor stræti féll fljót- 
lega niður þegar Jón sagði frá 
þessum fyrirætlunum. Rúna brá 
lit, en sagði svo að þetta hefði 
verið fyrirsjáanlegt frá upphafi 
og væri liéi' yfir engu að kvarta. 
Á meðan konurnar voru í kaup- 
skaparerindum, vék Björn rnáli 
sínu til Jóns og fór að grenslast 
eftir hvað hann hefði hugsað sér 
að því er snerti ráðaliag þeirra 
Rúnu. Jú, Jón liafði nú hugsað 
margt um það, en hikað við að 
taka nokkra ákveðna stefnu. 
Björn spurði hvort hann hefði 
aldrei leitað eftir áliti Rúnu á því, 
að þau giftu sig áður en hann færi 
yfir hafiðf Nei, hann hafði veigr- 
að sér við að virðast of heimtu- 
frekur. Margir álitu það réttara, 
en líklega væru þeir miklu fleiri, 
sem liefðu gagnstæða skoðun. 
Hvort hann færi kvongaður eða 
ekki væri algerlega komið undir 
áliti Rúnu og foreldra hennar. 
Björn sagði þá að bæði liann sjálf- 
ur og Sigurbjörg sín væru ein- 
dregið með því, að þau giftu sig 
strax, og bætti Iþessu við: “1 þín- 
um sporum hefði eg gert það, al- 
veg sjálfsagt, og eg skil varla í að 
alvörugefin stúlka lc\'si annan kost 
fremur. ” 

Jón færði þetta í tal við Rúnu 
og gladdist mjög af að hevra ábt 
hennar, sem var í fullu samræmi 
við álit foreldra hennar, og hans 
sjálfs innilegustu óskir. “Ætti eg 
um tvo kosti að velja,” sagði hún, 
“kysi eg spursmálslaust að gift- 
ast unnusta mínum, áður en hann 
legði af stað. Hættan er jöfn og' 



í VÖKU OG SVEFNI 


65 


hugarstríðið það sama. En það 
er eins og mér finnist að eittlivað 
í líkingu við hugnun sé fólgið í 
því að vita sig hafa. lagt eins mik- 
ið í sölurnar eins og nokkur kona 
eða móðir í landinu. Eg geng ekki 
að því gruflandi, að það verður 
erfitt að þreyja og þola. En mér 
finst eins víst að þú komir aftur 
úr stríðinu, eins og það er víst, að 
við göngum hér saman á götunni. 
Yið þá von og trú hugga eg mig 
þegar dagar eru dimmir.” 

Umra;ðum al'lra hlutaðeigenda 
um þetta mál lauk með þeim á- 
kvæðum, að 21. maí skyldu þau 
Jón og Rúna halda brúðkaup sitt. 

“Halti Kobbi” fagnaði þessari 
frétt. “Þar fetar þú í mín fót- 
spor,” sagði hann, og mun vel 
gefast. Tuttugu dollara auka- 
þóknunin á mánuði til giftra 
manna er líka takandi til greina, 
en lítið vegur hún þó á móti þeirri 
meðvitund, þegar í raunir rekur 
og útkoma er tvísýn, að eiginkona 
manns bíður heima og biður Guð 
um hjálp og vernd. Það er nautn, 
sem þeir einir skilja, er á vígvöll 
liafa komið. En livern skollann 
er eg nú að rugla. Nú skal eg ó- 
beðinn rítvega þér fjarveruleyfi 
frá 20. maí til liádegis 28. júní. 
Nei, nei, ekki eitt orð, Jón! Burt 
með þig og í bælið! ’ ’ 

III. 

Það var skúra-veður, en lieitt, 
þegar Jón gekk af skipi í Liver- 
pool og inn í járnbrautarlest, sem 
þeytti honum og liðsbræðrum 
lians með flugaferð snðaustur um 


England, alt austur á sendna. há- 
lendið vestan megin Ermarsunds. 
Þaðan var ekki lengra en svo til 
Frakklands, að strönd þess var 
nær æfinlega sýnileg frá hæðun- 
um upp frá sjónum, og í hagstæð- 
um vindblæ mátti heyra fallbyssu- 
hvellina, líkasta f jarlægum þrumu- 
brestum, frá vígsvæðunum, sem 
næst voru sjó. 

Hér voru aðalstöðvar Canada- 
herliðsins og gaf nú að líta röst á 
röst ofan af búðahreysum þeirra 
og tjöldum liðsmanna. Hvar sem 
til var litið úði og grúði af mönn- 
um og allskyns hernaðartólum og 
brautir allar þaktar mótorvög-num, 
en yfir höfði var sem kvæði við í 
loftinu af drunum og þyt flugvél- 
anna, er sumar voru niður við 
jörð, en sumar svo hátt uppi að 
þær hurfu með köflum inn á milli 
ský-bólstranna. Alt var á fleygi- 
ferð, og heræfinga-óp og köll 
glumdu við í öllum áttum. 

Hér var líf og fjör virkilega á 
háu stigi. Yaskleikamenn og 
vænlegir, í þúsund-tugatali, fullir 
kapps og metnaðar, lögðu fram 
alla sína krafta og alt sitt vit til 
þess að herða og stæla taugar 
sínar og vöðva, til þess að gera 
líkaman liraustan, liarðan og þol- 
inn eins og framast mátti, og alt í 
þeim tilgangi, að eyðileggja líf og 
f jör á öðrum stöðum. Lengra eru 
mentaþjóðirnar ennþá ekki komn- 
ar með réttarfars liugmyndir sín- 
ar, eftir mörg þúsund ára lífs- 
reynslu og lærdóm. 

Þetta var nýr heimur og undra- 
verður fýrir Jón og hafði verið 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


frá því liann kom út fyrir Liver- 
pool. Honum liafði oft fundist til 
um hermanna vaðalinn í Winni- 
peg, en ; hvað var sá fjöldi í sam- 
anburði við þessi ósköp ? Það var 
eins og að jafna saman reykjar- 
eimi upp af litlum arineldi og 
stórhýsis'brennu. 

Fullnaðaræfingar Jóns og liðs- 
bræðra hans tóku nú við. í aðal- 
atriðunum voru þær áþekkar þeim, 
er hann hafði áður vanist, en ólík- 
ar þó á ýmsan hátt, einkum máske 
að því er snerti vopnaburð. Og 
svo kappsamlega var unnið, að oft 
stóðu byssu-skota æfingar yfir 
myrkranna á milli, eða því sem 
næst. Hér fékk liann fyrst gagn- 
lega tilsögn í víg-grafa-gerð og 
jarðhússbyrgjanna lit af þeim, en 
án þess lærdóms er enginn liðs- 
maður fullveðja á vígvelli. 

Það var ekki fyr en um október- 
lok að liðsflokkur Jóns var met- 
inn fullveðja til framgöngu, og 
var förinni þá licitið norðuK í 
Ýpur-grendinni. Haustrigningarn- 
ar voru þá að byrja, en þær eru 
venjulega úthaldsgóðar í Belgíu, 
og í þetta sinn reyndust þær mun 
svæsnari en venja var til. Eftir 
stórfeldar regnhrynum var sum- 
staðar í víggröfunum svo djiipt 
vatn, að tók meðalmanni í mitti. 

Það er vonlegt að Jóni hafi 
brugðið í brún, er hann leit yfir 
vígvöllinn, og til sömu vonbrigða 
rnunu flestir hafa fundið, er þeir 
litu etta svæði í fyrsta sinn. Skáld 
og listamenn allra þjóða hafa frá 
öndverðu svo snildarlega sungið 
og málað hetjufrægðina og sigur- 


dýrðina inn í hugskot fólksins, að 
hernaðarandinn er fyrir löngu 
rótfestur í eðli mannsins. Enda 
sagnaritarnir höfðu varpað svo 
litmiklum töfraljóma yfir hetjur 
og' herfýlkingasöfn, að virkileik- 
inn, sem hér blasti við auga, hlaut 
að kveikja nýjar hugsanir. Her- 
frægðardraumarnir sýndu skraut- 
búnar fylkingar með' veifandi 
gunnfána fara um grænar grund- 
ir til móts við fjandmennina, og í 
broddi fylkingar voru foringjar 
og frægar hetjur með gylta hjálma 
á höfði, og í glitrandi brynjum, 
með gullrekna skildi og spjót í 
liöndum, en hárbeitt sverð við 
síðu. 

Virkileikinn sýndi mishæðalitla 
mýrlendisflesju með þrefaldri 
vígskurðaröð með fárra faðma 
milibili og Iþverskurðum mörgum 
á milli. Og alt þetta grafninga- 
kerfi var einn vatns og aur- 
leðju-elgur hvar sem stigið 
var. En ofan í þessar óþverra 
vilpur voru liðsmennirnir sendir 
undir eins og þeir komu, því á 
þessum vígvöllum mátti hvergi 
sjá mann ofanjarðar. “Víst er 
helvíti illur bústaður ef hann er 
verri en þessi!” varð “langa 
T)ick” að orði, er hann staðnæmd- 
ist á básnum, sem honum og Jóni 
var ætlaður. “Eða livað finst 
þér Jón?” 

“Eg held það sé nú nokkuð rétt 
álit,” svaraði Jón, “en svo venj- 
umst við vosbúðinni ef ekki bilar 
þrek og þolinmæði. En hvað 
ihugsarðu Dick? Þú veizt að 



í VÖKU OG SVEFNI 


67 


harðbannað er að gægjast yfir 
brjóstvirkin.” 

“J&,” sagði Dick, “en eg má 
til með að reyna hvað trúa þjóna 
höfuðpanrinn úr Potsdam hefir 
hér á móts við okkur.” Hann 
gægðist með varúð fram á milli 
efstu moldarpokanna og reið þeg- 
ar af skot, en sakaði ekki, þó tæp- 
lega skakkaði þverhandar breidd. 
“Bölvaður dóninn,” hélt Dick á- 
fram, “að heilsa þannig nýjum 
gesti, hvftum manni og kristnum 
í betra lagi. En því lofa eg honum, 
fyrir bragðið, að bráðlega reynist 
eg honum 'liæfnari en hann reynd- 
ist mér! ’ ’ 

— — 1 einni stórskotahríðinni 
hafði stórt tré fallið yfir þveran 
þjóðveg örstuttan spöl frá fremstu 
víg-gryfjum Bandamanna. Um 
þetta tré höfðu Þjóðverjar gert 
ramgert vígi og frá því önnur, 
beggja megin brautar, niður í víg- 
grafir sínar, og reyndist það 
bráðlega svo hvimleiður broddur, 
að annaðtveggju hutu Banda- 
menn að hopa með víg-grafir sín- 
ar, eða eyðileggja brautarvirkið. 
Tvær tilraunir voru gerðar, en á- 
rangurslaust, og sýndu þær að á 
virkið þurfti að beita sameinuðu 
afli stórshotaliðsins á þeim reit. 

Um miðjan desember var sií 
sókn hafin í dögun að morgni, 
efitir meir en sólarlirings stór- 
skotasókn til undirbúnings fyrir 
áhlaup fótgönguliðsins. Þegar 
lýsa tók af degi var áhlaupinu lok- 
ið og sigur fenginn. En áfram 
hélt stórskotaliðið að ausa eldi og 
kúlum á víg-grafir Þjóðverja á 


meðan björgunarmenn leituðu 
uppi og báru burt á sjúkrabörun- 
um alla, vini og óvini jöfnum 
höndum, sem lifandi voru en ó- 
sjálfbjarga af sárum. Meðal 
þeirra var Jón, með mörgum sár- 
um máttfarinn orðinn af blóðrás, 
er hann fanst. 'Skaðlegasta sár 
sitt beið hann af byssusting, er 
gengið hafði gegnum læri hans ná- 
læg't mjaðmarbeini, en “stingur- 
inn” var einn hinna liræðilegu 
sagtentu byssustingja Þjóðverja, 
sem ekki skera en saga og tæta 
sundur hold og taugar. 

Ekki voru sár Jóns gróin og 
hann metinn vígfær fyr en marz- 
mánuður var kominn. Síðan um 
jól liafði hann verið á Englandi, 
og þangað fékk liann þrjú eða 
fjögur bréf frá Rúnu, er hrestu 
hug lians og glöddu, af því liún var 
svo örugg og vonglöð. 1 öllum 
bréfum sínum lét hún þess getið, 
að kona birtist sér oft í draumi, 
einkum þegar einhver skuggi 
legðist á liugann, er hlyti að vera 
móðir hans, því hún kallaði hann 
Nonna sinn. Einn þennan draurn 
sagði hún á þessa leið: 

“Það var 14. desember. Það 
man eg af því, að eg geymi enn 
afrit af pönltun, sem eg sendi 
Eaton-félaginu um daginn. Mér 
leið einlivernvegimi ekki vel, var 
eins og “úti á þekju” og hafði 
snert af liöfuðverk.. Eg gekk því 
snemma til rekkju og sofnaði 
strax. Alt í einu lieyrði eg þig 
hrópa: ‘ ‘ Rúna mín elskuleg! ’ ’ Eg 
reyndi þá að kalla til þín en kom 
engu orði upp, og í þeirri svipan 



G8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


var móðir þín þar komin. Híin 
lagði liönd sína á höfnð mitt og 
strauk henni um ennið, horfði í 
augru mér og sagði í blíðum róm: 
“Vertu hughraust, Róna mín, 
Nonni okkar kemur aftur! Óttast 
ekki! ’ ’ Hún livarf, en eg vaknaði 
og sá að þá var klukkan rúmlega 
ellefu. Höfuðverkur minn var þá 
horfinn og drunginn, sem yfir 
mér hafði livílt. Mér leið vel.” 

Jón hugsaði margt um þessa 
drauma og var hissa að móðir sín 
kom svo oft til Rúnu, en svo sjald- 
an til sín. Hann mundi ek'ki eftir 
að sig liefði dreyrnt hana nema 
tvisvar, en svo svaf hann nú oft- 
ast draumlaust, áð minsta kosti 
mundi hann sjaldan draum. En 
svo var nú gott að hana dreymdi 
svo vel. Það færði henni nýjan 
þrótt og endurnýjaði vonir lienn- 
ar. Þökk sé þeim, sem svalar 
þyrstri s á 1 m e ð hugþekkum 
draumum. 

“En skrítið er það,” hagðsaði 
Jón, “að í sama draumnum heyrði 
hún mig kalla til sín og það ein- 
mitt kvöldið áður en við tókum 
brautarvirkið. Jú, eg man nú að 
hugur minn livarflaði til hennar 
þegar sagar-sveðjan var að rífa 
hold frá beini og sársaukinn svo 
mikill, að eg féll í hálfgert ómeg- 
in. En þetta gerðist að morgni 
þess 15. Hvemig kemur það heim 

og saman? . Jú, eg held sú 

gáta sé leyst. Þegar klukkan er 
ellefu að kvöldi, í Manitoba, þá er 
hún sjö morguninn eftir, í Belgíu. 
En hvernig gat hún heyrt hugs- 
anir mínar í sömu andránni og 


þær brutust fram ? Þá gátu kann 
eg ekki að leysa.” — 

Lengri dagar og bjartari gerðu 
æfina í víg-gröfunum bærilegri, 
enda Iþörf, því svo er vetrarvistin 
þar daufleg, að óánægja og enda 
óbeit á fyrirsettu verki, kviknar 
ósjálfrátt í brjósti liðsmanna, 
sem dag og nótt, í dynjandi regni, 
í sorta-liríð, í hörku-frosti, standa 
á verði í þessum óþrifa vilpum og 
bíða eftir kúlunni, sem annað- 
tveggja skapar þeim aldur, eða 
særir þá svo, að stundarlausn fæst 
og tækifæri til að heimsækja gamla 
og góða England og njóta þar 
friðar og fagnaðar. 

Þó ill væri færðin á milli höfuð- 
herstöðva og víggrafanna, óx um- 
ferðin dag frá degi og samtímis 
fóru þá liðsmenn að glevma vetr- 
arþrautunum, því nú var altaf 
eitthvað nýtt að sjá, er upp kom 
úr gryfjunum. Undirbúningur til 
stórræða var hvervetna sýnilegur, 
og álilaupum og orustum fjölgaði 
með degi hverjum og víg-grafa 
árásir urðu tíðari og stærri. 1 þær 
svaðilfarir í svarta myrkri voi*u 
valdir hraustir menn, liarðfengir 
og fimir, er sérstaka æfingu höfðu 
fengið við að beita högg- og lag- 
vopnum og sem lægnir voru á að 
fcasta sprengihylkjum þangað, 
sem mest yrði gagn að. 

Nálægt apríl-lokum var Jón 
kvaddur til þessara erinda með 
rúmlega þrjátíu öðrum. Stund- 
víst klukkan tvö um nóttina skyldu 
þeir, sem það var ætlað, niður 
stíg’a í býli óvinanna, en ekki tefja 
þar meir en fjórðung stundar. 




í VÖKU OG SVEFNI 


69 


GerÖist það þá jafnsnemma, að 
Jón og félagar hlupu yfir brjóst- 
virkin og niður í gryfjuna, og að 
fallbyssur og hríðskotar afkróuðu 
starfsviðið með svo þéttri og svo 
látlausri elds og kúlnahríð, að 
vonlaust var að nokkurt hjáípar- 
lið kæmist gegnum þá eld-girð- 
ingm. Þeir, sem þar voru fyrir, 
höfðu því hara um tvo kosti að 
velja: að berjast og stráfalla, eða 
leggja niður vopn sín og biðja um 
grið. Og þann kostinn kusu flest- 
ir. 

Ekki gekk Jón óskaddur af 
þessum fundi en hjálparlaust að 
mestu komst hann til læknahúð- 
anna. Hann hafði fengið marga 
smá áverka og tvö stór sár, en þó 
ekki svo skaðleg, að honum væri 
hætta búin.- 

Eftir að sár Jóns voru svo gró- 
in að hann gat verið á ferli, þó 
ekki væri hann vígfær, var honum 
veitt viku frí á Englandi. Vildi 
þá svo vel til, að vestan-póstur 
kom til Shorncliffe næsta dag og 
færði Jóni tvö bréf að heiman, er 
gott eitt höfðu að segja úr sveit- 
inni. En lesa mátti það á milli 
lína að mjög langaði Rúnu eftir 
greinilegri v fréttum en marg- 
ítrekuðu sögunni: ‘ ‘ Mér líður 

vel.” Já, Jón skildi nú vel í því, 
en hvað var til ráðaf Þessu var 
liann að velta. fyrir sér þegar 
hann sá mann álengdar, sem hon- 
um fanst hann kannast við. Hann 
trúði því varla en víst fanst hon- 
um að þar væri “halti Kobbi” 
-kominn. Það reyndist rétt og 
varð þar fagnaðarfundur. Kobbi 


var óánægður með 1 sín erindislok. 
IJann var kominn þangað í þeim 
eina tilgangi að komast á vígvöll- 
inn, “til að litast þar um.” En 
þegar til kom voru öll hlið lokuð, 
—fyrir löngu bannað að láta eldri 
mann en fertugan fara “yfir 
sundið.” Nauðugmr og niður- 
dreginn varð hann að fara heim 
og byrja á nýjan leik að kenna 
“nýsveinum” að standa, ganga og 
handleika byssu. Þegar hér kom 
sögu karls spurði Jón í liálfgerðu 
spaugi livað hann segði um að 
bera fyrir sig bréf og koma í póst- 
inn í Quebec eða Montreal? 
“Kobbi” tók spurninguna í al- 
vöru, eins og Jón líka liafði búist 
við, 'og sagðist þá hverfa lieim 
mun ánægðari ef hann gæti gert 
þó ekki væri nema einum góðum 
liðsbróður, svolitla þægð. 

Það segir sig sjálft að Jón var 
meir en viljugur að leysa ofan af 
frétta-skjóðu sinni. Hann sagði 
frá öllu því markverðasta og svip- 
mesta, sem fyrir hann liafði borið 
og frá sárum sínum sagði hann 
líka, en gerði lítið úr þeim skiim- 
sprettum og rispum. Aldrei 
sagðist hann hafa fundið til kvíða 
eða hræðslu, enda gert sér að 
reglu að bíða með rósemd eftir 
því sem verða vildi, og hefði á- 
valt vakandi auga á því að stofna 
sér aldrei í óþarfa hættu, en því 
miður gleymdu ýmsir því stund- 
um að “kapp er bezt með forsjá.” 
Henni væri óliætt að trúa því og 
treysta að réði gætni og varkárni 
nokkru, þá kæmi liann heill heim 
að vertíð lokinni. 



70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


“Ekki má eg fara lít í sum þau 
málefni, sem þú víkur á,” skrifaði 
hann, “á meðan eg er í þjónustu 
minnar þjóðar o g ber hennar ein- 
kennisbúning, encla gagmslaust. 
En samdóma er eg þér í því, að 
mál sýnist komið til þess, að 
heimurinn stjórnaðist fremur af 
viti og lögum, en vélum og tækj- 
um til að eyðileggja líf og eignir. 
Til iþess að hnekkja og þá því 
fremur til að kollvarpa jafn rót- 
gróinni skoðun og venju eins og 
þeirri, að heraflið eitt skuli skera 
úr þrætumálum þjóðanna, — til 
þess þarf undirferlislaus samtök 
og samvinnu, ekki tveggja eða 
þriggja, heldur allra þ j ó ð a. 
Hverjir menn eru vaxnir því að 
sameina sundurleitar skoðanir? 
Sannarlega ekki málskúmarnir, 
eða, æsingamennirnir, sem gapandi 
standa og blaðra um alt og ekkert, 
á öllum mannamótum í öllum 
löndum. Nei, geti nokkur flokimr 
manna nokkru áorkað í þá átt, þá 
eru það þeir, sem staðið hafa í 
stríði og vita hvað það þýðir. Og 
það eru þá ekki síður eiginkonur, 
mæður, systur eða dætur þeirra, 
sem annaðtveggja hafa látið líf 
sitt á vígvelli eða komið þaðan 
svo illa leiknir, að betri hefði ver- 
ið bráður dauði.” 

-Ýpur-grendin var nú síð- 

an í júní algerlega á valdi Cana- 
da-manna og var þá sókn á því 
svæði að mestu lokið. 1 júlí var 
byrjað að senda Canada-menn inn 
á. Frakkland, suðaustur í Somme- 
héraðið og voru þeir oi'ðnir um 
eða yfir sextíu þúsundir alls yfir 


á því svæði, í lok ágúst-mánaðar. 
0g í b yrjun september var þar 
liafin sókn er hélzt uppihaldslaust 
að heita mátti fram um miðjan 
marz-mánuð 1 næsta vetur. Að 
undanteknum nokkrum mann- 
skæðustu orustunum í Ýpur-grend- 
inni háðu Canadamenn sína stór- 
fenglegustu orustjx 15. september 
1916, í grend við og um smáþorp, 
sem Couroelette heitir. Hafði 
þorpið lengi verið á valdi Þjóð- 
verja og var eitt þeirra traustasta 
vígi í iSomme-héraðinu. Var til- 
gangurinn að taka þorpið af ó- 
vinunum, en fyrst þurfti að reka 
þá af meir en fermílu reit, sem lá 
á milli þorpsins og fremstu fylk- 
inga Canada-manna, Eftir að 
steypt hafði verið látlausri stór- 
skotahríð urn fleiri klukkustundir 
yfir þennan litla reit, gekk fót- 
. gönguliðið fram klukkan sex að 
morgni hins fimtánda og varð 
þaðan af ekkert hlé á sókn fyrr en 
klukkan sjö um kvöldið, en þá var 
Courcelette-þoi’pið á valdi Cana- 
da-manna. 

Þennan mikilvæga sigur mátti 
að uokkru leyti þakka því, að í 
þessari orustu kom fyrst fram 
stálvarði drekinn brezki, sem 
augnalaus að virtist, skreið og 
hlykkjaðist yfir og í gegnum alt 
sem á vegi hans varð, og spúði 
eldi og kúlum í óþrotlegum mæli 
ofan í víggrafir Þjóðverja og á 
vígi þeirra stór og smá. Ekkert 
vopn stóð á húð þessa hræðilega 
marglita dreka. Sprengikúlur 
dundu á hrygg lians, en höfðu ekki 
meiri verkanir en hag'lkorn á hús- 



í VÖKU OG SVEFNI 


71 


'þa ; ki. Það segir sig sjálft að í 
svona orustn er mannfall beggja 
herflokka mikið og liræðilegt. Þó 
margir væru björglunanmennirnir, 
þá höfðu þeir aldrei undan að 
koma þeim særðu heim í lækna- 
búðir og á spítalann. 

í þriðja sinni á tíu mánaða tíma 
var nú Jón fallinn í valinn. Björg- 
unarmenn voru svo nærri, að þeir 
sáu hann hníga, í grend við yztu 
húsin í þorpinu, og héldu þeir að 
liann væri örendur. En það var 
ekki. Hann var með lífi, en með- 
vitunarlaus. Tvö skot höfðu hitt 
hann í senn. Biffilkúla hafði 
hlaupið inn um bringubeinið hægra 
megin og komið út um herðablað- 
ið, og í sömu andránni hafði 
sprengikúla t e k i ð af honum 
vinstri fótinn fyrir neðan lméð. 
Þrátt fyrir tilþrif björgunar- 
manna var liann nær dauða en lífi 
er læknarnir tóku við lionum. 

“Eg er hræddur um að þessi 
maður endist ekki nóttina út” 
sagði læknirinn við hjúkrunar- 
konuna, er hann leit á Jón skömmu 
fyrir miðnættið. 

Litlu eftir klukkan sex morgun- 
inn eftir kom læknirinn aftur og 
var meir en lítið hissa á þeirri 
breytingu, sem orðin var. Jón 
svaf, og vært að virtist, andlitslit- 
urinn nokkurnveginn eðlilegur, og 
lilóðhitinn stórum mun minni en 
kvöldið áður. 1 Hjúkrunarkonan 
sagði lælminum að rétt eftir mið- 
nættið hefði sér svnst að stundin 
vera komin. Hann hafði verið 
rænulaus og buldrað eitthvað, sem 
hún eltki skildi, nema eitt orð. 


“Mamma” hafði hann sagt 
tvisvar eða þrisvar 0 g þegar hann 
nefndi það orð síðast hafði dreg- 
ið svo af honum, að hún hélt hann 
væri að gefa upp andann, en þá 
alt í einu var eins 0 g tekið hefði 
verið fyrir þjáningar lians, og 
liefði hann þá hægt og hægt hníg- 
ið í hægan svefn. Þrisvar hefði 
hann vaknað 0 g beðið um vatn að 
drekka, en stofnað strax aftur. 

“Þessum manni er ætlað lengra 
líf,” sagði læknirinn, “en því 
hefði eg ekki trúað í gærkvöldi. 
Það sýnir að samfara eðlilegri 
löngun til að lifa hefir hann að 
geyma heilbrigða sál í heilbrigð- 
um líkama og þegar svo er, þá er 
fengið það sem mestu munar.” 

# 

Það var komið nálægt hádegi, 
þegar lestin staðnæmdist á vagn- 
stöðinni í Winnipeg. Ferðinni 
var lokið og var það fagnaðarefni 
hermannahópnum, sem í lestinni 
voru, og sem lokið höfðu sínum 
erindum á vígvelli, í bráð og' 
lengd. Þeir voru nú alkomnir 
heim og leystir úr stríði með 
særnd, en limlestir, bæklaðir 0 g 
brotnir, eða með lungu sín svo 
skaðbrend í eiturgufu Þjóðverja, 
að lítil von var um varanlega 
lækning. 

1 þessum hóp var Jón og fagn- 
aði ferðalokum, þó ekki væri eins 
illa leikinn 0 g sumir þeirra. Hann 
gat klæðst- og dregið sig um á 
hækjum, en fimm þúsund mílna 
ferð á sjó og landi eru ofraun 
þeim, sem sjúkir eru. Honum 
fanst óumræðileg nautn í að halla 



72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


sér útaf í mjúkn rúmi í Mýju her- 
bergi, og svo nærri glugga, að séð 
gat hann til veðurs án þess að_ 
lyfta höfði frá kodda. 

Hugnr hans hvarflaði víða, en 
fyrst af öllu til skóglendunnar 
hugþekku, sem geymdi heimili 
hans og alt það, sem honum var 
dýrmætast í veröldinni. Hvað 
skyldi hún vera að gera núna ? 
Gaman væri að vera horfinn þang- 
að! Máske var hún nú hjá Önnu 
frænku og biði þar komu hans. 
Varla tilgetandi, en ljúf var sú 
hug'sun. Sorgleg þó í aðra rönd- 
ina. Hann í rúminu og annar fót- 
ur hans burtu. TJr því mátti má- 
ske bæta að nokkru með tímanum. 
Verra var með lungað, sem kúlan 
tætti sundur. Holdi ekkert kul. 
Mátti máske hýma hér fram á vor. 
Hvaða erindi átti hann í stríðið? 
E ! kkert — heimskuleg fljótfærni, 
sjirottin af sorg. Hvað syrgði 
hann? Það, að elskuríkri móður 
leið betur en áður? Nei, nei. Hvað 
þá? Var sorg hans þá sprottin 
af eigingirni, eigin meðaumkun? 
Vafamál og bezt að sleppa því. 
Eftir alt saman var hann ánægð- 
ur með för sína. Hafði fræðst nm 
margt, sem hann vissi ekkert um 
áður, séð margt gott og fagurt, 
jafnframt því sem Ijótast er og 
hræðilegast. Skyldi Rúna vera 
búin að fá bréfið, sem hann sendi 
frá Halifax? Þar hefði hún þá 
alla sína sögu. Hvenær var sagt 
að gestir mættu koma inn? Klukk- 
an þrjú? Já, einmitt. Hálftími 
enn að bíða. Líklega kæmi eng- 
inn til að heilsa sér. Enginn. 


Áður en han vissi af var hann 
sofnaður og dreymdi. 1 einni og 
sömu svipan var hann að ösla um 
lmédjúpa aurleðju í víggröf, var 
að tala við móður sína og Dóru 
heima í Sæludalskoti, og var að 
tala við móður sína úti fyrir 
Grundarkots-húsinu. Var liiín að 
Iiughreysta hann eins og venja 
hennar var frá því hann fyrst 
mundi eftir. “Kvíðaefni þitt er 
ekki lengur til,” þótti honum hún 
segja. “Braut þín er nú bein og 
slétt, framundan, og Rúna okkar 
verður með þér. Þú manst ekki 
eftir því, en stundum hefi eg dreg- 
ið sviða úr sári þegar þú meiddir 
þig mikið. Það geri eg líka fram- 
vegis ef á þarf að lialda, því eftir 
þér lít eg ávalt, Nonni minn, í 
vöku og svefni. ’ ’ 

Strauk hún þá mjúkri hendi um 
vanga hans og við það rumksað- 
ist hann. 1 svefnrofunum fanst 
honum hann finna hendina og 
hugði að taka hana í sína hönd. 
En þar var ekkert og í því vakn- 
aði hann til fulls og opnaði augun. 
Var þá sól gengin svo til vesturs, 
að hún skein skáhalt inn um 
gluggann. Án þess að vera sér 
þess meðvitandi lét hann augun 
fylgja sólargeislanum frá glugga 
til dyra, og þar, vafin í geislum 
aftansólarinnar, stóð þá Rúna 
hans, með kærleiksbros á vönim. 

Ytra ríkti miðsvetrargaddur, 
frost og snjór, en innra, í sál ást- 
vinanna, sem hér fundust eftir svo 
þungbæran skilnað, var nú sumar- 
sól og hlýindi í alveldi og færði 
þeim fögnuð og frið. 



Jón biskup Gerreksson. 

Eftir Sigurð Skúlason. 


I. 

Fyrstu biskupar með Islend- 
ingum voru útlendir menn. Er 
ljóst af heimildum, að allmargir 
erlendir biskupar hafa komið til 
Islands fyrstu áratugina eftir að 
kristin trú var lögskipuð hér á 
landi. Ari fróði getur þessara 
manna með nafni 1 ), og eru þeir, 
samkvæmt frásögn hans, tólf að 
tölu, auk Friðreks biskups, sem 
hingað kom, áður en kristni var 
lögtekin hér. 

Fátt kunna heimildir annað að 
segja um biskupa þessa en nöfn 
þeirra. Sýnast þeir hafa komið 
hingað til lands til þess að líta 
eftir kristnihaldi manna, en horf- 
ið vonum bráðara á bak og burt, 
án þess að nokkuð það bæri til tíð- 
inda á hérvistarárum þeirra, er 
þætti í frásögur færandi. Tveir 
þessara biskupa dvöldust hér þó 
um all-langt skeið, Hróðólfur og 
Bjarnharður. Segir Ari 2 ), að 
þeir hafi hvor um sig verið hér á 
landi í nítján ár. En í Hungur- 
vöku (3. kap.) segir, að Bjarn- 
harður, sem þar er talinn sax- 
lenzkur, liafi dvalist hér tuttugai 
vetur 3 ). 

Ekki getur Ari fróði þess um 
þá fimm útlendu biskupa, er liann 

1) lslendingabók, kap. 8. 

2) S. St. 

3) Bps. Bmf. I, bls. 65. 


telur síðasta í 18 . kap. Islendinga- 
bókar, hve lengi þeir hafi dvalist 
hér á landi. Kennir heldur kala 
til þeirra í frásögn hans, þótt stutt 
sé. Honum farast þannig orð: 

—- — “enn quomo hér aþrer V, 
þeir es byscopar quoþosc vesa. ” 

En þetta orðalag skýrist af frá- 
sögTi 3. kap. Hungurvöku Þar 
segir svo: 

“Um daga Isleifs biskups kómu 
út biskupar af öðrum löndum, ok 
buðu margt linara en Isleifr 
biskup; urðu þeir því vinsælir við 
vonda menn, þar til at Aðalbertus 
erkibiskup sendi bréf til Islands 
ok kvað þá suma vera bannsetta 
en alla í óleyfi sínu farit hafa’” 4 ). 
Ekki sýnir það litla hófsemi í fyrr- 
nefndri frásögn Ara, live mjög 
hann sneiðir hj'á því að deila á 
biskupa þessa. Hefir hann þó 
væntanlega fundið sárt til þess 
hvert ógagii þeir höfðu unnið Is- 
leifi biskupi, föður Teits fóstra 
hans. En frásögn Hungurvöku er 
að því leyti merk, að hún fyllir 
heldur frásögn Islendingabókar, 
auk þess sem hún sýnir fram á, að 
hinir fimm síðasttöldu biskupar 
Islendingabókar munu eigi hafa 
komið út hingað fyr en eftir 1056. 
Þá getur og Hungurvaka Kols 
biskups, sem komið hafi út til ís- 
lands um daga Isleifs biskups, 


4)Bps. Bmf. I, bls. 62-63. 



74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


andast hér á landi og verið graf- 
inn í Skálholti 5 '). Ekki virðist 
Ari fróði geta þessa manns 6 ). En 
þess má geta, að Kolur biskup er 
nefndur í 28. kap. Víga-Glúms- 
sögu" 7 ). 

En með Isleifi Gizurarsyni 
(biskup frá 1056-80) hefst íslenzk- 
nr maður fyrst til biskupstignar 
hér á landi, og samtímis verður 
Skálliolt fast biskupssetur í önd- 
verðu fyrir alla fjórðunga lands- 
ins, en *frá 1106 fyrir aðra fjórð- 
unga þess en NorSlendingafjórð- 
ung. Er þetta mikill merkisvið- 
burður í íslenzkri kirkjusögu, 
eigi sízt þar sem hlut átti að máli 
jafn nýtur maður og Isleifur 
biskup. Eftirmaður Isleifs bisk- 
ups var Gizur sonur hans, og er 
ágæti þes's manns kunnara en svo, 
að hér þurfi á það að minnast. 
Eru heimildir samdóma um það, 
að Gizur bislkup hafi verið liér 
eigi síður konungur en biskup alla 
embættistíð sína. En af afre ; kum 
lians nægir að nefna tíundarlög 
þau, er liann fékk í lög tekin hér á 
landi árið 1096, að því er virðist 
þegjandi og hljóðalaust, enda far- 
ast Ara fróða svo orð um Gizur 
biskup: 

“Gizorr byscop var ástsælli af 
öllum lanzmönnom an hverr maþr 
annarra, þeira es vér vitem hér á 
andi hava verit.” Eru þessi um- 
mæli mikils verð frá þeim höfundi. 

Dæmi þessara fyrstu Skálholts- 


5) Bps. Bmf. I, bls. 63. 

6) Kolur sá, sem getur I 8. kap. íslendinga- 
bókar, hlýtur að vera annar maður. 

7) Sbr. Bps. Bmf. I, bls. 63 í nmgr.—• 


biskupa og eigi síður Jóns helga 
Ögmundssonar, er fyrstur var 
biskup á Hólum (frá 1106-21), 
hefir fært Islendingum heim sann- 
inn um, að þeir þyrfti eigi að seil- 
ast til annara. þjóða eftir mönnum 
í biskupssæti. Sýna heimildir, að 
á báðum biskupsstólum vorum, 
Skálholti og Hólum, hafa ein- 
göngu setið íslenzkir biskupar um 
tæpra tvegg’ja alda skeið. Voru 
flestir 'þeirra stórmerkir menn, 
þótt eigú verði nefndir hér. 

En árið’ 1239 bregður svo við, 
að hingað til lands eru sendir 
norskir biskupar 8 ). Hétu þeir, 
Sigvarður Þéttmarsson, er verið 
liafði ábóti í Seljuklaustri; varð 
liann biskup í Skálholti, og bróðir 
Bótólfur, sem áður hafði verið 
kanoki í Helgisetursklaustri; 
hann fékk Hólastól. Ekki var 
þetta þó af því, að Islendingar 
væri í 'hraki með biskupsefni. 
Þeir höfðu þegar árið 1236 kosið 
tvo menn til þess að takast á 
hendur biskupsstjórn, Magnús 
prest Guðmundsson á Þingvöllum, 
dótturson Jóns Loftssonar í 
Odda til Skálliolts, en Björn prest 
Hjaltason, er kallaður var Kygxi- 
Bjöim, til Hóla. Var þá enn eigi 
biskupslaust á íslandi, en biskup- 
ar, er liér sátu á stóli, Guðmund- 
ur Arason á Hólum og Magnús 
Gizurarson í Skálholti, komnir að 
fóturn fram, svo að vissai'a þótti 
að hafa biskupa til taks, ef þeir 
félli frá innan skamms. — Hin 


8)Islandske Annaler (útg. Gustav Storms) 
sbr. m. a. bls. 25, 65, 130, 188, 256; Sturl- 
unga (útg. Ben. Sveinsson) II, bls. 326.-— 



JÓN BISKUP GERREKSSON 


75 


íslenzku biskupaefni fóru skömmu 
eftir kosningu sína til Noregs, eins 
og venja var til. En þegar þang- 
að kom, voru þeim gerðar þær 
tálmanir, að ekkert varð af vígslu 
þeirra. Þóttist hinn norski erki- 
biskup í Niðarósi finna slíkan 
formgalla á kosningu þeirra., að 
hún bryti bág við lög kirkjunnar 
og væri því með öllu ógild. 

Fyrir því fór síra Björn Hjalta- 
son til Rómaborgar, til þess að fá 
vígsluleyfi lijó páfa. En í þeim 
svifum önduðust báðir biskupar 
Islendinga, Guðmundur Arason 
16. marz, en Magnús Gizurarson 
14. ágúst árið 1237. Var Kygri- 
Björn þá einmi'tt í Rómaför sinni. 
En vetri síðar andaðist liann á 
heimleið, og var þar með dauða- 
dæmd málaleitan hinna íslenzku 
biskupaefna. Upp úr þessu eru 
og hinir norsku biskupar sendir 
hingað. 

Heldur hafa þessar aðferðir 
þótt óbilgjarnar í garð íslend- 
inga. Telja fræðimenn ærið vafa- 
samJt, að hinn norski erkibiskup 
hafi haft ástæðu til að ógilda 
kosningu hinna íslenzku biskupa- 
efna með þeim einum rökum, sem 
hann færði fram í þessum mál- 
um 9 ). Ekki sýnist heldur hafa 
verið ástæða til að hafa neitt á 
móti biskupaefnum sjálfum. Um 
Björn Hjaltason er það kunnugt, 
að liann var mikilhæfur maður. 
Enda hefði Norðlendingar naum- 
ast farið að kjósa lélegan mann 


9)Sbr. Jón Helgason: Kristnisaga íslands 
I. bls. 139-131. 


til biskups yfir sig. Svijiuðu máli 
gegnir um síra Magnús Guð- 
mundsson, sem kjörinn hafði ver- 
ið til biskups sunnanlands. Á- 
stæðna fyrir mótspyrnu erkibisk- 
ups er annars staðar að leita. 1 
þann tíð var ærið róstusamt hér í 
landi. Höfðingjar láu í deilum og 
sumir þeirra höfðu gerzt þvílíkir 
vinir Noregskonungs, að þeir 
liugðu að koma íslandi undir 
hann. Helzti Ihjálparmaður kon- 
ungs í þessum efnum, Sturla Sig- 
hvatsson, féll frá einmitt í þess- 
um svifum. Hefir konungi þótt 
skylt að láta nú halda sem bezt 
uppi merki sínu í valdabaráttu 
sinni hér. Norskir biskupar voru 
tilvaldir sendisveinar lians á Ts- 
landi. Því mun það nærri sanni, 
að konungur liafi þarna verið í 
ráðum með erkibiskupi, er hann 
þröngdi hingað erlendum biskup- 
um, en hafði að engu löghelga 
venju Islendinga um biskupskosn- 
ingu, sem tíðkast hafði um langan 
aldur. En með' síku tiltæki var 
það spor stigið af liáJlfu erlends 
valds, er verða skyldi Islending- 
um til ærins ógagns fvr og síðar. 

Upp frá þessu 'fram undir siða- 
skifti, rekur, að heita má, hver er- 
lendi biskupinn annan á báðuni 
hinum íslenzku biskupsstólum, 
þótt öðru íhverju sjáist hér raunar 
Islendingar í biskupsembættum. 
Þannig fara á árunum 1238— 
1465, fimmtán erlendir biskupar 
með embættisvöld í Skálhols- 
biskupsdæmi, en að eins fjórir 
Islendingar. En um Hólabisk- 
upsdæmi voru á árunum 1238— 



76 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


1520 fjórtán erlendir biskupar 10 ) 
en einir fjórir Islendingar 11 ). 

En iþótt því verði eigi neitað, að 
fundizt hafi meðal hinna erlendu 
Skálholts'biskupa allnýtir menn, 
svo sem Vilchin (biskup frá 1394- 
1405), þá er sízt fvrir það að 
synja, að margir þeirra voru 
mestu gallagripir, sem liugðu lítt 
á annað en fjárafla sér 'og kirkj- 
unni til handa. Litu sumir þess- 
ara manna ísland aldrei augum, 
en tóku biskupsstólinn svo sem 
hvert annað lén. Var naumast 
að vænta uppbyggilegrar kirkju- 
stjórnar af slíkum mönnum. 

Það er hlutverk þessarar rit- 
gerðar að rekja feril eins þessara 
erlendu biskupa, manns, sem á sér 
að sumu leyti tvímælalaust ein- 
kennilegastan embættisferil allra 
þeirra manna, sem farið hafa með 
biskupsvöld á Islandi, ekki sízt 
vegna þess, að dauði hans er al- 
veg sérstæður atburður í íslenzkri 
kirkjusögu, og þótt víðar væri 


10) J6n biskup Helgason telur biskupa 
þessa 13 að tölu, sbr. Kristnisaga ísiands 
I, bls. 223. En Dr. Guðbrandur Jónsson, 
rithöfundur, sem er fróður mjög í þessum 
efnum hefir góðfúslega bent mór á, að 
talan 14 sé réttari. Vill hann bæta þarna 
við Jóhannesi nokkurum Repelvolgh, sem 
hann telur biskup yfir Hólabiskupsdæmí 
frá 1411-1423. Ber Dr. G. J. hér fyrir sig 
Hierarchia Catholica I.-III., Mynster 1898- 
1910, I., bls. 289. Munu þeir Johs. Repei- 
volgh og Jón Tófason, sem talinn er biskup 
á Hólum frá 1411-1423, hingað til hafa ver 
ið gerðir að einum og sama manni. að því 
er Dr. G. J. telur. Hefir Jón Tófason, eftir 
þessu, haldið Hólastói aðeins örskamma 
hríð, að Pétri biskupi Nikulássyni (1391- 
1411) látnum.— 

11) Sbr. a. n. 1. Biskupatal á íslandi, Safn 
t. s. ísl. I, bls. 1-6; Jón Helgason; Kristni- 
saga Islands I, bls. 265.— 


leitað. Maður þessi er Jón bisk- 
up Grerreksson, sem gegndi kirkju- 
stjórn um Skálholtbiskupsdæmi 
frá 1430-1433. 

II. 

Jón Gerréksson á sér viðburða- 
ríkari og sérkennilegri lífsferil, 
áður en liann gerðist biskup í 
Skálholti en svo, að fram hjá verði 
gengið í ritgerð þessari. Hafa 
ýmsir höfundar vikið að þessu í 
ritum sínuiri 12 ). Verður hér eink- 
um farið efitir ritgerð G. Djurk- 
lous í Svensk historisk Tidskrift 
frá 1894, þar sem ætla má að henni 
sé treyistanda. Jón Gerreksson, 
sem víða sézt getið í opinberum 
gerningum undir latneska nafn- 
inu Johannes Jereohini, er talinn 
kominn af tignum dönskum ætt- 
um 13 ). Var hann bróðursonur 
Péturs Jónssonar (Peder Jonsen, 
sumstaðar nefndur Jensen) bisk- 
ups í Hróarskeldu, sem Danir 
kendu við ætt sína og kölluðu 
Lodehat, (d. 1416), en bróðir 
Andrésar Gerrekssonar (Anders 
Gerekesen), kanoka í Hróarskeldu 
(d. 1429) 14 ). — Um uppvöxt Jóns 
er lítt kunnugt, þó má geta þess, 


12) Sjá um þetta efni m. a. Reuterdahl: 
Svenska kyrkans historie III, 2, bls. 7, o. s. 
frv.; Keyser: Den norske Kirkes Historie 
II, bls. 469 o. s. frv. — Síðast og fyllst hefir 
ritað um þessi efni G. Djurklou: Jöns 
Gereksson árkebiskop i Uppsala 1408-1421. 
Kulturbild fran konung Eriks af Pommern 
dagar, Historisk Tidskrift utg. af Svenska 
Historiska Foreningen genom E. Hilde- 
brand, Fjortande Argangen, Stockholm 1894. 

13) Hist. Tidskr., bls. 190. 

14) Hist. Tidskr., bls. 190. 



JÓN BISKUP' GERRERSSON 


77 


að einn höfundur 18 ) minnist þess, 
að hann hafi stundað háskólanám 
éuður í Prag. En það hafa menn 
eftir Jóni Gerrekssyni sjálfum, 
að Eiríkur konungur af Pommern, 
sem krýndur var til konungs yfir 
öll Norðurlönd í Kaimar 17. júní 
1397 'þá raunar barn að aldri, 
hafi snemma látið sér annt um 
hann. (Jerði kionungur þessi Jón 
að kanslara isínum laust 'fyrir 
1408, en áður hafði hann í Dan- 
möhku gegnt 'opinberum störfum 
í þágu kirkjunnar að minsta kosti 
um tveggja ára skeið 16 ). Þessa 
'skjótu upphefð sína hefir Jón 
Gíerreksson vafalaust að nokkuru 
leyti mátt þakka frábærum hæfi- 
leikum, sem sagt er, að liann hafi 
verið gæddur og lempni í fram- 
komu, sem honum var mjög sýnt 
um að beita við sér æðri menn, er 
hann þurfti að koma ár sinni fvr- 
ir borð. En hér kemur og vafa- 
laust fleira til greina. Skal að 
því vikið nokkuð nánara, einkum 
þar sem aldrei hefir áður, mér 
vítanlega, verið á það bent. 

Upphefð og gengi Jóns Gerreks- 
sonar má vafalaust setja í sam- 
band við frændsemi þeirra Péturs 
Jónssonar biskupis í Ilróarskeldu. 
Hefir sá maður löng-um verið tal- 
inn hægri hönd Margrétar dr'ottn- 
ingar frændkonu Eiríks af Pomm- 
ern, enda mun drottning oíftast 
hafa kvatt Pétur biskup til ráða, 
ef einhvern vanda bar að höndum. 


15) Kr. Erslev í C. F. Bricca: Dansk Bio- 
grafisk Lexikon V, bls. 596, og eftir honum 
Jðn Helgason, Kristnis. íslands I, bls. 226.— 

16) Hist. Tidskr., bls. 190. 


Er þess og ósjaldan getið, að 
biskup hafi lánað drottningu stór- 
ar féfúlgur með hagkvæmum kjör- 
um eða bjargað henni á annan veg, 
er hún var í féþröng. 

Pétur biskup hafði á sinni tíð 
komizt til skjótra metorða, enda 
stórvel gefinn maður. Þegar hann 
varð biskup í Hróarskeldu árið 
1395, hafði hann áður gegnt 
tveim öðrum biskupsembættum, 
og öðru þeirra í Svíþjóð. En þrátt 
fyrir þes'sar upphefðir í þjónustu 
andlegra mála, mun biskups þó 
lengur verða minnst fyrir rögg- 
samleg afskifti hans af veraldleg- 
um málum. Er þess m. a. getið, 
að á þinginu í Kalmar árið 1397 
hafi hann ráðið mestu um úrslit 
þeirra stórmála, sem þar voru til 
meðferðar. Síðan er hans jafnan 
getið við lilið Margrétar drottn- 
ingar, ef eitthvað vandasamt var 
á seyði, er krafðist djúpliyggju og 
skjótra úrræða. Og eftir að Pét- 
ur Jónsison var orðinn biskup í 
Hróarskeldu, varð hann jafnframt 
æðsti kanslari Danmerkur. 

Ferill þeirra Péturs biskups og 
Jóns Gerrekssonar er að ýmsu 
leyti áþekkur. Báðir eru biskup- 
ar í Hróarskeldu, kanslarar í Dan- 
mörku og biskupar í Svíþjóð. 
Þetta er engin tilviljun. Pétur 
biskup hefir séð hinn unga frænda 
sinn, fluggáfaðan og framgjaman, 
manna líklegastan til þess að 
verða eftirmann sinn og lialda 
uppi heiðri og veg ættar ainnar. 
Það mætti hugsa sér, að þeir Jón 
Gerreksson og Eiríkur konungur 
af Pommern háfi alizt upp eigi 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fjarri hvor öðrum og ef til vill 
verið æskufélagar. Bak við svein- 
ana hyllir undir hinn aldraða 
biskup og Margróti drottningu, 
sem náð höfðu yfirráðum um öll 
Norðurlönd. Er ekki ótrúlegt, að 
bilskup hafi einhvern tíma skotið 
því að drottningu, að hún yrði að‘ 
gera Jón Gerreksson að voldug- 
um manni, og fá honum þau störf, 
sem væri samboðin hæfileikum 
hans. Og engum mát'ti vera það 
kunnugra en Pétri biskupi, hver 
þörf var á konunghollum leiðandi 
mönnum í Svíþjóð. Því má ætla, 
að liann liafi ráðið miklu um það. 
að Jón Gerreksson var sendur 
þangað með erkibiskupsvald. En 
liitt mætti biskupi þykja hafa sézt 
yfir, hver úlfur hjó í hinum unga 
frænda hans, og að slíkum mönn- 
nm er sízt hollt að hljóta skjóta 
upphefð.— 

En hingað til munu menn þó 
hafa látið sér nægja að eigna upp- 
hefð Jóns Gerreksonar margum- 
ræddri vináttu þeirra Eiríks kon- 
ungs, sem enginn hefir þótzt þurfa 
að skýra einu orði. Eru þess hátt- 
ar röksemdir og jáfnan handhæg- 
astar. 

Árið 1408 (13. marz) losnaði 
erkibiskupsembættið í Uppsölum. 
Brá Eiríkur konungur þá brátt við 
og bauð Jóni Gerrekssyni að ger- 
ast þar biskup. Mun lionum, sem 
von var, hafa litizt svo, sem dansk- 
ur maður mundi að öllum jafnaði 
verða sér auðsveipari í kirkju- 
stjórn þar en líkindi væri til um 
sænskan mann. Auk þess var Jón 
Gerreksson mikill vinur Eiríks 


bonungs. En konungur hafði 
þegar hér var komið sögu, sakir 
æsku sinnar, ekki náð þeim tökum 
á Svíum, sem liann vildi. — 

Nú höfðu kórsbræður Uppsala 
að vísu þegar útnefnt mann í erki • 
bilskupsembætti þetta, áður en Jón 
biskupsefni kom til sögu, og var 
sá í þann veginn að afla sér sam- 
þykkis páfa til þessa. En til þess 
að liafa mál sitt fram, 'fékk Eirík- 
ur konungur Margrétu drottn- 
ingu frændkonu sína, í lið með sér, 
og tóklsit þeim með kænsku að fá 
liið sænska biskupsefni til að af- 
sala sér embættinu. Eékk Eirík- 
ur konungur manni þessum svo 
sem til uppbó'tar fyrir vonbrigðin 
og í þakklætisskyni fyrir auð- 
ö v e i p n i lians, biskupsembætti 
nokkurt, sem af hendingm losnaði 
fám mánuðum isíðar. IJeppnaðist 
þcim að fá páfasamþykki til þessa. 
En kórs'bræður, sem einnig hér 
höfðu bomið sér saman um annað 
biskupsefni, þykktust við. Varð 
út af þessu löng og hörð rimma 17 ). 

En það er af Jóni Gerrekssyni 
að segja, að hann brá við, jafn- 
skjóitt sem honum bauðst erki- 
biskupsstaðan, fór á páfafund og 
fékk samþykki lians til starfans. 
Gat Eiríkur konungur látið svo 
sem hann sendi Svíum þennan 
gæðing sinn af föðurlegum kær- 
leik, með því að eigi væri hættu- 
laust að hafa sjálft eTkibiskups- 
embættið óskipað. 

1 fyrstu sýndist svo, sem sópa 
mundi af Jóni Gerrekssyni í erki- 


17)Hist. Tidskr., bls. 191-92. 



JÓN BISKUP GERREKSSiON 


79 


biskupsstéitt. Lauslæti allt og 
iðjuleysi virtist lionum sízt að 
skapi og bannaði liann slíkt 
stranglega á kirkju'þingum. Mætti 
ætla, að liann hafi í öndverðu 
imgsað sér að verða nýtur maður 
í þjónustu kirkjunnar. 

En brátt bregður svo við, að 
biskup gerir sig sjálfur sekan i’ 
flestu því, sem hann liafði áður 
'tekið öðruin mönnum vara fyrir. 
Tók hann og brátt að leiða hjá 
sér eftir föngum málefni kirkj- 
unnar og kærði sig kollóttan um, 
hvað kórsbræður sögðu. Sýndi 
hann þeim slíkan þótta og fyrir- 
litningu, að þeir urðu að gjalti og 
þorðu ekki á sér að bæra. 

Gerðist erkibiskup nú brátt því- 
lí’kur veraldarmaður, að liann gaf 
eigi eftir verstu ribböldum í fó- 
getastétt. Lét hann verja stórfé 
til húsagerðar á erkibiskupsgarði 
og öðrum lendum stólsins og hafði 
um sig hirð og lífvarðarsveit, sem 
væri hann konungur. Er og orð 
á því gert, að hann hafi haft hjá 
sér hóp lauslætiskvenna og haldið 
stórveizlur og drykkjusamkvæmi. 
Gerðist honum því brátt féslíylft. 
En til 'þess að bæta úr því, tók 
hann að sóa eignum erkistóls og 
kirkju og þiggja mútur af sak- 
borningum. Allt þetta olli því, að 
erkibiskup varð óvinsælli en frá 
megi segja. Þorðu menn þó lítt 
að 'kæra hann eða vanda um þetta 
háttalag. En þá urðu þeir at- 
burðir, að almúgamaður nokkur 
reis gegn ójöfnuði erkibiskups og 
það af slíku kappi og þrautseigju, 


að Jón Gerreksson varð að lyktum 
að hröklast úr embætti sínu. 

Maður er nefndur Ludbert 
Kortenliorst. Hann var ungur, 
vel efnum búinn og bjó í Stokk- 
hólmi. Árið 1414 vildi svo til, að 
samborgari lians, Hans Horn að 
nafni, lézt og lét eftir sig unga 
ekkju, sem Iielleka hét. Hún var 
stórrík, að því er sagt er, átti m. 
a. húseignir í bænum, en mun auk 
þess hafa verið liin ásjálegasta 
kona 18 ). Urðu því margir menn 
t.il þess að líta ekkju þessa hýru 
auiga, og varð Ludbert Korten- 
liorst það hlutskarpastur, að fest- 
ar 'fóru fram með þeim Helleku í 
votta viðurvist, og bundu þau það 
fastmælum að giftast 19 ). En liér 
um bil tíu dögum síðar hafði 
Helleku sniíizt hugur, og má ætla ; 
að það hafi verið af fortölum ann- 
ara, en isvo mikið er víst, að ekki 
vildi hún framar heyra það nefnt 
að giftast festarmanni sínum. 

Ludbert þótti þetta súrt í brot- 
ið og krafðist samþykkis kirkju- 
valds um hin fyrri lieit. En þá 
leitaði Helleka trausts Jóns Ger- 
rekssonar erkibiskups og vildi fá 
hann til að rifta heitum þeirra 
Ludberts. Erkibiskup brá við 
skjótt og’ lofaði að verða við bæn 
Helleku. Sýnist hann hafa vak- 
anda auga á þessum málum frá 
upp'hafi, hvort sem honum liefir 
sjálfum leikið hugur á konunni 
eða eigi. Var nú reynt að miðla 
málum, og boðaði biskup báða að- 


18) Hist. Tidskr., bls. 195. 

19) Hist. Tidskr., bls. 196. 



80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


ilja og vitni þeirra til fnnda. Gékk 
-þetta í nokkuru þófi, en Ludbert 
veitti iþó betur; var framburður 
vitnanna honum einkum í vil. 
Krafðist hann 'þesis nú, að erki- 
biskup staðfesti heit þeirra, en 
hann þæfðist við. Skyldi málið 
dæmt í Uppsölum, og hlutaðeig- 
endur mæta þar fyrir ehkibiskupi 
og ráði hans. En þetta leiddi til 
þess, að Jón Gerreksson tók Hell- 
eku í fulla vernd sína og lét föru- 
nauta hennar fara leiðar sinnar. 
Hafði hann liana síðan með sér til 
Stokkhólms. Var hún þar með 
ráðum hans heitbundin öðrum 
manni, sem (hét Gottskálk Sever- 
inghusen, og skyldi hann verða að- 
stoðarmaður erkibiskups við fjár- 
vörzlu gegn vernd hans í hjúskap- 
armálunum. 

Komu nú enn kröfur fram af 
hendi Ludberts, og skaut hann 
máli sínu til erkibis'kups í Lundi. 
En Jón Gerreksson var hinn þver- 
as'ti og kvaðst ekki vita til þess, 
að þennan embættisbróður sinn 
varðaði málið hið minsta. Kvað 
hann erkibiskupsstól Uppsala síð- 
ur en svo háðan vera erkistóli 
Lundar. 

Að svo búnu fór Jón Gerreksson 
til S'tokkhólms og hét á þau Hell- 
eku og hið nýja mannsefni hennar 
að giftast tafarlaust. Brúðgumi 
var tregur til, með því að Ludbert 
hafði þegar leitað fulltingis páfa 
í málum sínum. Lét erkibiskup 
sig það engu varða en hét Gott- 
skálk vernd sinni, hvernig sem 
alt færi. Var borgarstjóri síðan 
gerður út á fund bæjarprestsins, 


en þegar til kom, neitaði hann að 
veita samþykki kirkjunnar til 
þessa hjúskapar ýmissa hluta 
vegna 20 ). Tjáði ekki, þótt borg- 
arstjóri hótaði presti refsingu 
erkibiskups; hann sat við sinn 
keip. En engu að síður voru 
hjónaefnin um kvöldið leidd í 
eina sæng og sterkur vörður sett- 
ur um hús þeirra. Tjeið nú heilt 
ár, og liöfðu Iþau Helleka allan 
þann tíma ólöglegar samvistir. En 
Gottskálk varð að lúka Jóni Ger- 
rekssyni of fjár fyrir afskifti hans 
af þessu máli og einhvern mála- 
flutning, er biskup þóttist hafa 
liaft við páfa þar að lútandi. 

Ludbert Ivortenhorst liafði eigi 
verið aðgjörðarlaus, meðan þessu 
fór fram. Hafði hann snúið sér 
til páfa og fengið því framgangt, 
að mál sitt yrði rannsakað vand- 
lega af biskupi þeim, sem áður 
hafði alfsalað sér erkibiskupsem- 
bætti í Uppsölum, er Jón Gerreks- 
son var skipaður þangað. Var 
málið nú rannsakað að nýju, og 
urðu vitni enn Ludbert í vil. 
Dæmdi því biskup þau Helleku og 
bónda hennar skilin að borði og 
sæng, þar til er fullnaðardómur 
félli í málinu. Sintu þau því 
engu, en reiddu sig á fullkomna 
vernd Jóns Gerrekssonar. Kom 
og svo, að bis'kup sá, er rannsaka 
skyldi málið, treystist eigi að 
standa á móti vilja erkibiskups og 
dæmdi því móti betri vitund þann- 
ig, að málið ónýttist fyrir Lud- 
bert Kortenhorst. ITann lét sér 


20)Hist. Tidskr., bls. 200. 



JÓN BISKUP GERREKSSlON 


81 


'þó eigi bilt við verða, fékk sér enn 
á ný páfabréf þess efnis, að bjú- 
skap þeirra Gottskálks og Helleku 
skyldi lokið og þau skilja samvist- 

ir. Var úrskurður þessi lesinn 
upp af prédikunarstóli í Stokk- 
hólmi af presti þeim, sem áður 
hafði þverskallazt við að gefa þau 
Helleku og Gottskálk saman. En 
Jón Gerreksson brá við, sendi að- 
stoðarmann sinn á vettvang og 
lét hann lesa upp annan boðskap 
af sama prédikunarstóli þess efn- 

is, að páfabréfið væri falsað og 
því marklaust. Tók hann þau 
hjónaleysi til sín í fullkomna 
vernd og vígði þau í hjónaband 
með mikilli viðhöfn, þrátt fyrir 
bann páfa 21 ). 

Nú þóttist Jón Gerreksson einn- 
ig verða að ná sér niðri á presti 
þeim, sem ekki hafði viljað gifta 
þau Helleku og Gottskálk og einn- 
ig hafði gerzt svo djarfur, að lesa 
upp af prédi'kunarstóli páfabann 
gegn hjúskap þeirra. Fór liann 
því síðla dags í apríl 1417 með 
hóp vopnaðra manna að presti, 
lét taka hann höndum undir borð- 
um, veita honum áverka og draga 
síðan sem hrakalegast eftir göt- 
um bæjarins. Fengu menn ekk- 
ert að gert, fyr en málleysingi 
einn gerðist svo djarfur að ryðj- 
ast inn í mannþröngina og hrífa 
prest, sem var kominn nær dauða 
en lífi, úr k'lóm erkibiskupssveina. 
Af öllu þessu óx eigi lítið óvild 
manna gegn erkibiskupi. 

Ludbert hafði jafnan verið að 


21)Hist. Tidskr., bls. 201. 


klifa á málum sínum og loks hlot- 
ið þann dómsúrskurð, að lionum 
væri heimilt að ganga að eiga 
Helleku. Krafðist hann því enn 
konunnar af erkibiskupi, en fékk 
þau ein svör, að hann mundi eigi 
víkja frá hinum fyrra úrskurði 
sínum, livað sem páfi segði, þó 
svo það kostaði líf sitt, æru og 
bæði eignir sínar, kirkjunnar og 
allra vina sinna. >Sá Ludbert sér 
þá eigi annað fært en að skjóta 
máli sínu til Eiríks konungs, og 
þann kost tók hann. 

Þrátt fyrir aila þá hylli, sem tal- 
ið er að Jón Gerreksson hafi not- 
ið hjá Eiríki konungi af Pommern, 
var nú auðsýnt að draga mundi 
til sundurþykkis með konungi og 
erkibiskupi. Til þess bar margt: 
Yanræksla erkibiskups í embættis- 
færslu, kæruleysi á ýmsum svið- 
um, óhóflegur fjárdráttur til eig- 
in þarfa og ekki sízt það, að bisk- 
up hafði dregið að sér óaldar- 
flokk, er hann hafði í þjónustu 
sinni, til þess að framkvæma rán 
og ýmis ofbeldisverk. Mun kon- 
ungi hafa verið það ljóst, að nauð- 
syn bæri til að hefta ofstopa og 
gerræði erkibiskups, en sömuleið- 
is gat, Jóni Gerrekssyni ekki dul- 
ist það, að hér þurfti skjótra að- 
gerða við, ef þetta framferði hans 
ætti ekki að ríða honum að fullu. 
Mun honum eigi hafa þótt vænlegt 
að brjóta af sér hylli fornvinar 
síns, Eiríks konungs, og því hugði 
hann á ný ráð. 

Vorið 1419 bjóst Jón Gerreks- 
son til langferðar. Ekki var mönn- 
um ljóst, hvert haldið skvldi, því 



82 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


aS ekki hafði erkibiskup fyrir því 
aS kveSja staSarmenn eSa skipa 
fyrir um neitt þaS, er laut aS 
kirkjustjórn, í fjarveru sinni. 
ÞaS eitt var kunnugt, aS hann íor 
fyrst til Stokkhólms. En sumir 
hugSu, aS hann mundi ætla aS 
fara alla leið til Róms. Þetta 
varð þó eigi að sinni. Rúmum 
mánuði síðar kom hann á ríkis- 
þing, sem háð var í Kaupmanna- 
höfn. Sat þar margt stórmenni, 
bæði konungur og biskupar, en 
auk þess voru komnir þar þeir 
meðbiðlarnir Ludbert og G'ott- 
skálk. Kærði Ludbert mál sín á 
þinginu, og lögðu þeir félagar þau 
í dóm konungs. Var erkibiskup 
Lundar ásamt öðrum biskupum 
settur til að dæma í málum þess- 
um, og var úrskurður þeirra á þá 
leið, að Ludbert skyldi ganga að 
eiga festarkonu sína, en Gott- 
skálk missa hennar fyrir fult og 
alt. 

En auk þessarar ívilnunar 
krafÖist Ludbert margvíslegra, 
skaðabóta af Gottskálki. Svaraði 
hann því sem var, að erkibiskup 
hefði ráðið framferði sínu í mál- 
um þessum og skelti allri skuld- 
inni á hann. Fór Gottskálk jafn- 
vel fram á það, að auk sjálfsagðra 
skaðabóta til Ludberts, bæri erki- 
biskupi að greiða sér bætur fyrir 
öll þau útgjöld og þær svívirðing- 
ar, er hann hefði fengið af mála- 
vafstri þessu. 

Jón Gerreksson svaraði í mesta 
styttingi, að dómur sinn í málum 
þessum væri fullkomlega réttmæt- 
ur og skyldi lialdast óhaggaður, 


hverju sem tautaði. Hafði hann 
svipuð stóryrði í frammi sem 
hann hafði áður látið fjúka við 
Ludbert 22 ), og það þótt sjálfur 
konungur og annað stórmenni 
væri viðstatt, Vakti þetta mikla 
gremju og varð til þess, að kon- 
ungur skipaði ráðinu að meta slíkt 
framferði til refsing-ar. En er 
dómur þessi var lesinn upp, leizt 
Jóni 'Gerrekssyni ekki á blikuna, 
enda varðaði fullnæging dómsins 
velferð hans. Tók biskup því það 
fangaráð að auÖmýkja sig og 
leggja öll mál sín á konungs vald. 
Kvað hann sér það ljóst, að hann 
mundi að þessu sinni bera lægra 
hlut. En sakir fornrar velvildar 
konungs sér til handa, lézt hann 
óhræddur að trúa honum fyrir 
málum sínum, jafnvel þótt kon- 
ungur héfði eitthvað misjafnt um 
sig fram að færa 23 ). 

Þetta hreif. Ivonungur blíðk- 
aðist þegar í stað og kvaðzt 
mundu sýna erkibiskupi alla þá 
linkind, sem í sínu valdi stæði. 
Hins vegar þorði liann ekki að 
missa sjónar af Jóni Gerrekssyni, 
enda rigndi þeim kærufjölda yfir 
erkibiskup, að konungi fór ekki 
að lítast á blikuna, ef hann yrði 
látinn einráður, hvað þá sendur 
aftur til embættis síns í Svíþjóð. 
Var páfa nú sent skjal, þar sem á 
var rituð skýrsla um afbrot erki- 
biskups, því að eigi treystist kon- 
ungur að leyna hinn heilaga föð- 
ur slíkum afbrotum, sem Jón 


22) Hist. Tidskr., bls. 207. 

23) Hist. Tidskr., bls. 207-208. 



JÓN BISKUP GERREKSSON 


Gerreksson hafði framiÖ. En 
erkibiskup varð kyr í Kaup- 
mannahöfn hjá Eiríki konungi, og 
var þar allvel lialdinn. Varð 
hann að lofa því hátíðlega að við- 
lögðum drengskap að hlaupast 
eigi á brott þaðan. 

Skýrsla sú eða greinargerð lút- 
andi að afbrotum Jóns Gerreks- 
sonar, sem Eiríkur konungur 
hafði sent páfa, og áður er minst, 
mun að nokkuru leyti hafa valdið 
því, að erkibiskup rauf lieit sín 
við 'konung og strauk burt frá 
Kaupmannahöfn eftir að hafa 
dvalizt þar skamma hríð (strauk 
nál. 15. ágúst 1419). Mun biskup 
hafa komizt á snoðir um bréfið til 
páfa og, þegar alt kom til alls, lit- 
izt svo, sem sér kynni að reynast 
málstaður sinn helzti uggvænleg- 
ur, ef ekkert væri að gert. Hefir 
biskup því þótt nauðsyn mikil að 
reyna til að sporna við þeim ó- 
þægindum, sem af bréfi þessu 
gátu leitt. Svo mikið er og víst, 
að áður en mál hans yrði dæmd 
eða metin í páfagarði, var hann 
sjálfur þangað kominn og lagði 
nú fram ski'iflega kæru. Lýsti 
liann þar háttsemi sinni ítarlega 
og eins og honum þótti bezt við 
eiga, en gerðist jafnframt svo 
djarfur að bera sakir miklar á 
hendur mótstöðumönnum sínum. 
Krafðist hann enn fremur nýrrar 
rannsóknar á málum sínum og 
loks fór hann fram á það, að sér 
yrði tryggt erkibiskupsembætti 
sitt, líf og góz fyrir tiltekinn 
tíma. 

Jón Gerreksson hafði með 


83 


þessu framferði komið hinum 
heilaga föður í hina mestu klípu. 
Óskammfeilni erkibiskups og ein- 
urð var slík, að eigi varð fram hjá 
því gengið að taka kærur hans til 
greina. Má ætla, að liann hafi enn, 
þrátt fyrir alt, sem á undan var 
gengið, vonað fastlega, að eitt- 
hvað mundi rætast úr málum sín- 
um, ef laglega væri á lialdið. Hins 
veg’ar var óhægt að véfengja 
skýrslu Eiríks konungs eða láta 
sér til liugar 'koma, að þar væri 
logið sökum upp á erkibiskup. En 
alt þetta gerði málið ærið vanda- 
samt og torvelt viðfangs. 

Var nú kardínála einum falið 
það til frekari rannsóknar, en 
kæruskjal erkibiskups sent kórs- 
bræðrum í Uppsölum til athugun- 
ar. Kardínáli þessi skipaði í 
sinn stað erkibiskupinn í Rígi til 
að annast rannsókn málsins. 

Kæruskjal Jóns Gerrekssonar 
barst kórsbræðrum Uppsala í 
hendur 3. júlí 1420. Var þegar í 
stað skotið á fundi og samin vörn 
eða svar gegn rógburði erkibisk- 
ups. Voru ekki einungis hraktar 
ákærur hans í flestum greinum og 
því snúið upp á hann sjálfan, sem 
hann hafði sakað aðra um. heldur 
og margt það til tínt, sem áður 
hafði legið í láginni 24 ). Má þar 
einkum til nefna alls konar fjár- 
kröfur, t. d. fyrir embættisverk, 
sem aldrei höfðu verið innt af 
hendi ,rán og margs konar meið- 
ingar og yfirgang. Meðal annars 
er hér talinn áverki sá, sem biskup 


24)Hist. Tidskr., bls. 216-18. 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


o g sveinar hans veittu klerki 
þeim, er þeir drógu eftir götum 
Stokkhólms, og áður er frá sagt. 
Og finna má hér fleiri sakargift- 
ir, sem hver um sig er talinn næg 
bannsök. Er skjal þetta hin bezta 
heimild um feril erkibiskups í 
Uppsölum, er sýnist hafa verið 
ófagur. Má því svo að orði kveða, 
að vopnið snérist hér ærið 
hrapallega í hendi Jóns Ger- 
rekssonar, þar sem rit hans sjálfs 
skyldi verða til þess að vekja upp 
ýmsa.r þær sakargiftir á hendur 
honum, sem vart mundi hafa ver- 
ið lireyft við í þessari mynd, ef 
biskup hefði haft vit á að bæra 
e'kki framar á sér opinberlega. 
Mun þó kæruritið sjálft fyrst í 
stað að eins bafa vakið upp hin 
helztu afbrot erkibiskups, og sýn- 
ir það bezt, að af miklu var að 
taka í þeim efnum. 

Af öllum þessum sakargiftum 
leiddi það, eftir nákvæma rann- 
sö-kn, að samin var stefna á hend- 
ur Jóni Gerrekssyni, þar sem 
honum var boðið að koma til 
Uppsala á ákveðnum degi í júní 
mánuði árið 1421 og standa þar 
fyrir máli sínu 25í ). Yar stefna 
þessi síðan birt víðs vegar, ýmist 
fest upp eða lesin í 'beyranda 
bljóði alls staðar, þar sem manna- 
mót voru, og lá við bannsök, ef út 
af var 'brugðið. Mun eigi'trútt 
um, að þetta atliæfi hafi vakið upp 
enn þá fleiri kærur á hendur erki- 
biskupi, þó-tt naumast yrði mál- 
staður hans veiktur meir en áður 


var 26 ). — Ýmsar fleiri nauðsyn- 
legar ráðstáfanir voru og' gerðar. 

Eigi vita menn með neinni vissu, 
hvar Jón Gerreksson muni hafa 
hafzt við, meðan öllu þessu fór 
fram, en helzt ætla menn, að hann 
hafi dvalizt í Lýbiku. Fyrsta 
apríl árið 1421 skýtur honum alt 
í einu upp í Danmöi'ku eða innan 
vébanda ríkis Eiríks konungs af 
Pommern, fornvinar hans. Má 
vel æ-tla, að hann hafi enn vænt 
sér einhverrar styrktar úr þeirri 
átt. 

Honum var nú tafarlaust birt 
stefnan, eftir þeim reglum, sem 
við átti, og verður eigi séð, að 
erkib-iskup hafi liugsað sér að 
•skjótast un-dan að þessu sinni. En 
þar sem konungur lagði blátt 
bann við því, að iiann færi til 
Svíþjóðar á ný, varð hann að út- 
vega sér griðabréf þangað. Mun 
það hafa tekizt, því að á tilnefnd- 
um stefnudegi var hann kominn 
til Uppsala, reiðubiiinn til að 
standa fyrir máli sínu innan 
veggja dómkirkjunnar þar, eins 
og krafizt hafði verið. Var rann- 
sókn málsins háð áf erkibiskupin- 
um í Ríga í viðurvist margs stór- 
mennis. Menn ætla að rannsókn 
þessi hafi staðið dögum saman. 
Ei' þess getið, að Jón Gerreksson 
bafi reynt að flækja málin með 
rakalausu skvaldri og stóryrðum, 
en það var haft að ; engu og rann- 
sóknum ha'ldið áfram, eins og 
ekkert befði í -skorizt. Var og 
nauðsynlegt, að alt væri sem ítar- 


25)Hist. Tidskr., bls. 219. 


26)Hist. Tidskr., bls. 220. 



JÓN BISKUP GERREKSSON 


85 


legast bæði ákærur og vitnisburð- 
ir, þar sem málin skylcli dæmd af 
kardínála, sem hvergi var nærri. 

Eigi er þesis getið, að rannsókn 
þessi hafi leitt þær nýjungar í 
ljós, er breytti í neinu verulegu 
málstað Jóns Gerrekssonar. Mun 
mönnum hafa litizt 'hann á þá 
leið, að æskilegast væri að reyna 
að semja málin í kyrþey. Sú var 
og eindregin ósk Eiríks konungs, 
og í því iskyni mun hann hafa far- 
ið til Svíþjóðar nokkuru siðar. 

Jón Gerrekson 'tjáði sig fúsan 
til að leggja niður erkibiskups- 
embætti sitt. En til þess að geta 
lifað sómasamlegu lífi, án þess að 
vera upp á aðra kominn, krafðist 
hann ærinis 'lífeyris. Voru hlut- 
aðeigendur fúsir til að verða við 
þeirri kröfu. Var honum leyft 
að hafa með sér frá Svíþjóð hús- 
búnað þann, er hann hafði haft 
með sér til Uppsala eða látið gera 
þar, en auk þess var lionum 
dæmdur ævinlegur lífeyrir 27 ). Er 
fullkominn endi bundinn á öll 
þessi mál með páfabréfi frá 5. 
marz 1422, þar sem erkibiskup er 
algerlega dæmdur frá embætti í 
Uppsölum og tekin af honum 
prestsþjónuista. Verður vart ann- 
að talið en biskup hafi sloppið 
allvel, þegar litið er til þess, sem 
á undan var gengið, og nú hefir 
verið skýrt frá til nokkurrar hlít- 
ar. 

En þó að Jóni Gerrekssyni 
liefði verið vikið lir Svíþjóð með 
þeim hætti, að sýnast mætti sem 


27)Hist. Tidskr., bls. 222. 


hann mundi nú hafa verið búinn 
að fá nóg af vafstri opinberra 
mála, og hefði helzt kosið, að setj- 
ast í helgan stein það sem eftir 
var ævinnar, er síður en svo, að 
endir væri bundinn á afbrot hans 
og raunir; þeim skyldi ekki linna 
fyr en yfir lauk. Að vísu má 
ætla, að þegar hér var komið sögu, 
hafi biskup haldið kyrru fyrir um 
sinn og hugsað á einhvers konar 
yfinbætur fyrir liinar margvíslegu 
meingjörðir, er honum voru kend- 
ar. Til þess bendir a. m. lc. ein- 
dregið orðalag það, sem kemur 
fram í skipunarbréfi því, er páfi 
gaf honum fyrir Skálholtsstól 6. 
marz árið 1426 2 8). Víst er og um 
það, áð um nokkurt skeið hverfur 
biskup algerlega af vettvangi op- 
inlberra mála. Er engin ástæða til 
þess að ætla, að hann hafi, þegar 
hér var kornið sögu, verið hneptur 
inn í fangelsi, eins og einn höf- 
undur hefir lialdið fram 29 ), þar 
sem hann hafði eigi verið dæmdur 
í neinis konar varðhald og honum 
auk þess verið veittur álitlegur líf- 
eyrir eins og hverjum öðrum upp- 
gjafaembættismanni. Uppreisn sú, 
er honum skyldi bráðlega hlotn- 
ast, 'bendir a. m. k. eindregið til 
einhvers konar yfirbótalífernis, 
eins og enn mun sýnt verða. 

III. 

Jón Gerreksson kemur næst við 
sögu árið 1426 með þeim liætti, að 
eigi er undarlegt, þótt mönnum 

28) Sbr. Dipl. Isl. VIII, nr. 19, (bls. 25). 

29) Hist. Tidskr., bls. 223. 



86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


breg-ði í brún, þegar litið er tii 
alls þess, sem á undan var gengið, 
og nú er frá sagt. Þetta ár er 
hann af páfa sldpaður bis'kup í 
Skálholti, hinu forna bis'kupssetri 
Islendinga. Hafði þar setið næst- 
ur á undan íslenzkur maður, Árni 
biskup Ólafsson, sem mun hafa 
látizt árið áður (1425) 30 ). En 
raunar hafði biskup þessi jafnan 
verið utanlands frá 1419 31 ). Má 
ætla, að kirkjustjórn í Skálholts- 
biskupsdæmi hafi um þetta leyti 
verið heldur lakleg, og því æski- 
'legt að fá þar nýtan mann í bisk- 
upssæti. Enda kemst höf. Nýja- 
annáls svo að orði um ástand 
S'kálboltsstaðar í þann mund, sem 
Jón Gerreksson kom út liingað: 

“ Var ’þá heilög Skálholtskirkja 
í þvílíkum hörmum og sútum, isem 
aldrei fyr vissum vér orðið hafa; 
fyrst biskupslaust, en officialis 
gamall og blindur, en mistu síðan 
ráðsmanninn þann, er bæði var 
staðnum hallkvæmur og holl- 
ur” 32 ) 

Hefði því naumast veitt af 
sæmilegTim bi.skupi út hingað, er 
ástand staðarins var svo bágbor- 
ið. Guldu íslendingar þess nú til- 
finnanlega, hve farið var fornu 
sjálfstæði þeirra, og að þeir létu 
erlent vald algerlega einrátt um 
biskupskjör sitt. 

Svo mun alment talið, að Eirík- 


30) Sbr. Annales Islandici (útg.. Bmf.) I, 
bls. 52 I nmgr.; Jón Helgason: Kristnisaga 
Islands I, bls. 221. 

31) Safn. t. s. ísl. I. bls. 2; Jón Helgason: 
Kristnisaga íslands I, bls. 221. 

32) Nýi annfl.ll, Annales Islandici (útg. 
Bmf.) I, 1, bls. 27. 


ur konungur af Pommern hafi út- 
vegað Jóni Gerrekssyni Skálholts- 
stól. Hefir biskup hér enn notið 
fornrar vináttu. Mun það og 
rétt, að konungur reyndist Jóni 
yfirleitt vel í bas'li hans. En hitt 
mætti ætla, að Eiríkur konungur 
hafi verið orðinn saddur af að 
hafa Jón Gerreksson pndir vernd- 
arvæng sínum eins og ætla má, að 
verið liafi frá því, er biskup misti 
embætti sitt. 1 veitingarbréfi 
Jóns biskups fyrir Skálholtsstól 
sýnist svo sem biskup hafi verið 
kominn á vonarvöl, og liafi vinir 
hans orðið að lilaupa undir bagga 
með honum, til þess að hann hefði 
nægilegt lífsviðurværi 33 ). Er trú- 
legt að Eiríkur konungur hafi ver- 
ið einn þeirra, sem réttu biskupi 
lijálparhönd í þessum vesaldómi 
hans. Má ætla, að konungi hafi nú 
þótt verið nægilega farið að fyrn- 
ast athæfi Jóns Gerrekssonar í 
Svíþjóð, ti'l þess að óhætt væri að 
láta biskup hef jast hand'a á ný. Og 
ef Eiríkur konungur hefir haft 
svipaða skoðun á Islendingum og 
fram kemur í skipunarbréfi því, er 
Jón biskup fékk fyrir Skálholts- 
stól, þar sem sagt er, að fólkið sé 
svo sem óþjóð 34 ), hefir honum 
þótt bera vel í veiði að vinna tvent 
samtímis; fá villiþjóðinni hér 
norður á liala veraldar, andlegt 
yfirvald, sem tæki hana í kollhár- 
in og losna um leið við Jón biskup, 
þennan erfiða skjólstæðing sinn. 
En sízt mun konung liafa órað 


33) Dipl. Isl. VIII., nr. 19, (bls. 25-26). 

34) S. st. 



JÓN BISKUP GERRBKSSON 


87 


fyrir þeirri mótspyrnu, er Jón 
biskup varð að lyktum fyrir af 
hendi íslendinga. 

Jón Gerreksson kemur ekki út 
til Islands fyrr en sumarið 
1430 315 '), hafði hann veturinn áður 
dvalizt í Englandi. Tók biskup 
land í Hafnarfirði 36 ) miðvikudag- 
inn fyrir Jónsmessu (þ. e. 21. 
júní). í Nýja Annál segir svo 
um komu biskups hingað til lands: 

“Kom herra 'biskup af Eng- 
landi til, því hann hafði setið þar 
áður um veturinn. Fylgdu hon- 
um margir sveinar þeir, er dansk- 
ir létust vera; voru þeir flestir til 
lítilla nytsemda landinu, hirði eg 
því ekki þeirra nöfn að skrifa. 
Tveir prestar komu út hingað 
með herra Jóni Skálholtsbiskupi, 
hét annar Mattheus en annar 
Nikulás. Sigldi Nikulás prestur 
.samsumars aftur o'g með margar 
lestir skreiðar vegna biskups, því 
honum var auðaflað fiskanna og 
annara hluta, því að landsfólkið 
varð nokkuð bráðþýtt við biskup- 
inn” 37 ). 

Vart verður nú nánara skýrt 


35) Staðið hefir hann þð skil á embættis- 
gjöldum sínum fyrir þann tíma, eins og 
kvittanir, sem enn eru til, sýna, sjá Dipl. 
Isl. VIII. nr. 23 (bls. 28), nr. 24 (bls. 29), 
og nr. 25- (bls. 30). 

36) 1 Hist. Tidskr., bls. 224 er sagt, að bisk- 
up hafi tekið land í Fanarfirði (Fanar- 
fjorden). En þessi missögn byggist á rit- 
villu í sumum af handritum Nýja-Annáls, 
sem Gustav Storm hefir ekki gáð að leið- 
rétta I annálaútgáfu sinni, sbr. Islandske 
Annaler ved Gustav Storm (Chria. 1888), 
bls 295. Er villan þaðan komin inn í rit- 
gerð G. Djurklous í Hist. Tidskr. Dr. 
Hannes porsteinsson hefir leiðrétt þetta I 
annálaútg. sinni, sjá Ann. ísl. I, 1, bls. 27 
f nmgr. 

37) Annales Islandici (útg. Bmf.) I, 1, bls. 27. 


frá komu Jóns biskups hingað til 
lands en gert er í þessari lieimild, 
enda má talsvert lesa út úr frá- 
sögn hennar, þótt stutt sé. 

Jón Gerre'ksson kemur út hing- 
að skuldugur, m. a. eftir veturvist 
sína í Englandi. Því verður hon- 
um það fyrst fyrir að snapa sam- 
an fisk til að lúka með þessar 
skuldir sínar. Er eigi ósennilegt, 
að biskup hafi etið og drukkið ó- 
spart um veturinn á Englandi upp 
á vonina í íslenzkum afurðum, sem 
löngum urðu handhægar erlendum 
eyðsluseggjum, sem settir voru 
yfir Islendinga. En til þess að 
eiga hægara með að koma sínu 
fram við “óþjóð” þá, er biskup 
skyldi nú kippa á sáluhjálpar- 
braut og ef til vill einkum til þess 
að auðveldara yrði að framfylgja 
væntanlegum fjárkröfum, hefir 
honum litizt hentugt að hafa 
sveina með sér. Má ætla, að þess 
vegna hafi hann stigið hér á land 
umkringdur e. k. lífvarðarsveit. 
Hitt er annað mál, hve valið lið 
hans var, og hvern liemil væri að 
vænta, að maður sem Jón Gerreks- 
son mundi geta liaft á hinum út- 
lendu sveinum, eftir að þeim hafði 
einu sinni verið hleypt liér á land. 

Sveinar Jóns biskups voru 
þrjátíu að tölu. Hafa þeir löng- 
um verið taldir írskir að uppruna 
og óaldarseggir. Jón Egilsson 
kemst iþannig að orði um þá í 
Biskupa-annálum sínum 38 ): 

“biskup Jón Gerreksson, hann 
var svenskur að ætt og hafði xxx 


38)Safn t. s. ísl. I, bls. 34. 



88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


sveina írska, hverir að næsta voru 
mjög ómildir, svo að biskup hann 
réð litlu eður öngu fyrir þeim.” 

Af frásögn Nýja annáls, sem 
tekin hefir verið upp hér. að fram- 
an, virðist þó mega ráða, að svein- 
ar þessir hafi þótzt vera danskir 
að ætt. En hvað sem því líður, 
liefir því alment verið trúað, að 
'þeir lmfi verið af írsku bergi 
brotnir; skiftir þetta raunar held- 
ur litlu máli. 

Bis'kupsstörf Jóns G'erreksson- 
ar á Iþeim þrem árum, sem hann 
■sat á biskupsstóli í Skálholti, eru 
hvorki mörg né merkileg. ef dæma 
má af þeim gögnum, sem varð- 
veitt eru. Þessi munu hin helztu: 

1. Máldagi Krosskirkju í Land- 
eyjum frá 1430 39 ). 

2. Skipan hálfkirkju að Breiðu- 
vík í Saurbæjarþingum frá 1431 40 ). 

3. iSamningagerð við Gunnár 
bónda Bjarnason frá 1432 þess 
efnis, að Gunnar tekur að sér 
nokkurar jarðir kirkjunnar í 
Hvammi í Norðurárdal, en á að 
leysa þær í lausafé 41 ). 

4. Skipan hálfkirkju á Skarðs- 
hömrum í Norðurárdal og aftur- 
köliun dóms og gerðar um fimm 
aura gjald frá Skarðshömrum til 
Hvamms frá 27. marz 1431 42 ). 

Miklu meira kveður að glett- 
ingum biskups og sveina bans við 
ýmsa menn, enda urðu þær þeim 
að lyktum að fjörtjóni. Eitt at- 
vik hér að lútandi virðist sýna 

39) Dipl. Isl. IV, nr. 465 (bls. 423). 

40) Dipl. Isl. IV, nr. 510 (bls. 469). 

41) Dipl. Isl. IV. nr. 546 (bls. 506-507). 

42) Dipl. Isl. V, nr. 7, (bls. 5-7). 


furðu vel, hvernig háttað var sið- 
ferði Jóns biskups og skýrir að 
nolíkuru leyti feril hans frá fyrstu 
tíð. 

Atburður þessi hefir varðveizt 
í vitnisburðarbréfi Ljóts prests 
Helgasonar frá 1. júní 1450 lút- 
andi að vísitatíu Jóns Gerreks- 
'sonar á Reykhólum 1432 43 ). Sýn- 
ir bréf þetta, að þegar biskup var 
staddur á Reykliólum, hefir kom- 
ið til lians Gizur nokkur Runólfs- 
son og kært fyrir honum mann 
þann, er Filippus hét Sigurðsson 
“ok bad biskup ion gerreksson 
hialpa til suo hann mætti giora 
havnum eina liueria oluoku” 44 ). 

Varð Jón biskup ekki seinn til 
að skipa sveinum sínum að gera 
Filippusi hverja þá ólukku, sem 
Gizur vildi. Var þá sagt, að Fi'l- 
i[)pus væri kominn í kirkju. En 
Jón biiskup skipaði að taka hann 
út úr kirkjunni og lét svo um mælt, 
að þótt kirkjan væri saurguð í 
kveld, skyldi hann gera hana 
hreina að morgni. 

Segir ekki frekara frá úrslitum 
þessa máls, en ástæðulaust er að 
véfengja skýrslu Ljóts prests, þar 
isem hann var einmitt sjálfur 
staddur á Reykhólum um þessar 
mundir. 

Sveinar Jóns Gerrekssonar 
gerðust brátt svo óstýrilátir, að 
biskup réð lítt við þá. Mun hann 
raunar sjaldan hafa latt þá stór- 
ræða . Um framferði biskups og 
manna hans á yfirreiðum farast 


43) Dipl. Isl. V, nr. 42, (bls. 50-51). 

44) Dipl. Isl. V, nr. 42 (bls. 51). 



JÓN BISKUP GERREKSSON 


89 


Jóni Egilssyni þannig orð í 
Biskupa-annálum 45 ): 

“Hann reið víða um land og 
gerðu menn hanJs mikinn óskunda, 
en tóku ríkismenn til fanga.” 

Þá voru á meðal leikmannahöfð- 
ingja liér á landi þeir Þorvarður 
sonur Lofts ríka á Möðruvöllum 
og- Ingibjargar Pálsdóttur, og 
Teitur Gunnlaugsson í Bjarnanesi 
í Hornafirði. Þessir menn kunnu 
illa ránum og óspektum hiskups- 
sveina og munu hafa veitt þeim 
mótspyrnu. Ilefndi biskup og 
sveinar hans þessa með ]>ví að taka 
þá Þorvarð og Teit höndum sum- 
arið 1432 og flytja þá til Skál- 
holts. Voru þeir þar í járnum og 
látnir berja fisk, en sættu að sögn 
spotti og bríxlyrðum biskups- 
sveina. Þorvarður slapp úr varð- 
haldinu um haustið, en Teitur 
varð að dúsa. þar til páska árið 
1433. Var þá veizla í Skálholti og 
drukkið fast. Tveir sveinar 
skyldi gæta Teits. Urðu þeir að 
lyktum svo drukknir, að þeir 
týndu lyklinum að fjötri hans. En 
griðkona ein fann liann, og fékk 
Teiti. Komst liann við það 
burt 46 ). Á Teitur að hafa launað 
stúlkunni þetta vel, ef satt er, að 
hann hafi gefið henni tuttugu 
hundraða jörð og séð henni auk 
þess fyrir ríku gjaforði 47 ). En nú 
gerðist sá atburður, er boða 
skyldi lok Jóns biskups og sveina 
hans. 


45) Safn t. s. ísl.. I, bls. 34. 

46) Sbr. Biskupa-annðlar Jóns Egilssonar, 
Safn t. s. ísl. I, bls. 3^-35. 

47) Sbr. Biskupa-anníllar Jóns Egilssonar, 
Safn t. s. Isl. I, bls. 36. 


Maður er nefndur Magmís. 
Hann var einn í flokki sveina 
Jóns biskups. Er hann í heim- 
ildum kallaður kæmeistari í Skál- 
holti og jafnvel talinn launsonur 
l>iskups 4 8). Magnús bað sér til 
handa Margrétar Vigfúsdóttur, 
hirðstjóra Ivarssonar. Ilún átti 
lieima á Kirkjubóli á Miðnesi hjá 
bróður sínum, jungkara Ivari 
liólmi. Var honum synjað ráða- 
liagisins. Þessu reiddist Magnús 49 ) 
og fór suður á Nes með biskups- 
sveina árið 1433. Báru þeir eld 
að húsum á Kirkjubóli, og brunnu 
þau til kaldra kola. Ivar mun 
hafa leitað xitgöngu, en var skot- 
inn til bana' 5 ' 0 ). ITins vegar tókst 
Margrétu að komast úr eldinum, 
að því er virðist með mikilli ráð- 
kænsku og hugprýði 51 ). Slapp 
hún úr klóm biskupssveina og lét 
svo um mælt, að liún vildi cngan 
eiga nema þann, sem hefndi bróð- 
ur 'hennar. Er sögn til um það, að 
Margrét hafi liitt ]>révett tryppi 
og forðað sér á ])ví um hríð, til 
þess er hún fékk betra fararheina 
norður að Möðruvöllum til Þor- 
varðs Loftssonar og eggjaði hann 
hefnda 1512 ). Hvað sem því líður, 
mun atburður þessi hafa ýtt undir 


48) Skarðsáranná.ll við árið 1433, Annaler 
Islandici (útg. Bmf.) I, 1, bls. 57. 

49) J6n Egilsson kallar fyrirliða biskups- 
sveina Árna kæmeistara, sjá Safn t. s. ísl. 
I, bls. 36. 

50) J6n Egfi]sson virðist telja að ívar hafi 
komizt lífs af (Safn t. s. fsl. I, bls 36); 
það mun ranghermi. 

51) Sbr. Skarðsárannál við árið 1433, Ann. 
Isl. (út g. Bmf.) I, 1, bls. 57. 

52) Smævir I, bls. 165. 



90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


'Þorvarð að liefna hrakfara sinna 
á bisiíupi og sveinnm lians. Skrif- 
uðust þeir Teitur á um þessi efni 
o g réðu það af að veita Jóni 
biskupi o g sveinum hans heimsókn 
á staðinn á ákveðnum degi sumar- 
ið 1433 6 ’ 3 ). Um komu þeirra Þor- 
varðs til Skálholts fer að nokkuru 
leyti tveim sögum fram. Er önnur 
þeirra í Biskupa-annálum síra 
Jóns Egilssonar 514 ), en hin í 
annálum Björns Jónssonar frá 
Skarðsá 5151 ). Frásögur þessara 
heimilda fylla hvor aðra. En þar 
sem miklu er ítarlegar sagt frá at- 
burðum í biskupa-annálum, er hér 
fylgt frásögn þeirra. 

Þeir Þorvarður og Teitur komu 
jafnsnemma “á hamarinn n56 ). 
Riðu þeir Teitur síðan Hvítá á 
ÞengilseyrU 7 ) og segir síra Jón 
Egilsson, að áin hafi eigi fyrr 
verið riðin þar. 

Þegar biskup frétti, að Teitur 
væri kominn á “hamarinn” ugði 
liann um líf sitt og sveina sinna. 
Skrýddist hann þá fullum messu- 
skrúða, fór til kirkju með sveina 
og klerkaskara sinn og lét loka 


53) Síra J6n Eg'ilsson telur J6n Gerreksson 
ranglega dáinn árið 1432, Biskupa-annálar, 
Safn t. s. ísl. I, bls. 36. 

54) Safn. t. s. Isl. I, bls. 35-36. 

55) Annales Islandici (útg. Bmf.) I, 1, bls. 
57-58. 

56) Hér er átt við ferjustaðinn 4 Hvítá hjá 
Iðu, sem er skamt frá Skálholti, f suS- 
austur. Ferjustaður þessi befir heitið Skál- 
holtshamar, en er nö f daglegu tali nefndur 
Iðuhamar fremri og efri (þ. e.: fyrir sunn- 
an og norðan Hvftá; hefir Teitur og lið 
hans komið sunnan að ánni. 

57) Svo heitir stðr eyja f Hvftá skamt fyrir 
vestan Iðuferjustað, f suður frá Skálholti. 
Greinir hún ána I tvær kvfslar. Er kvfslin 
milli eyjar og árbakka bæði breið og djúp. 


öllum hurðum á staðarhúsum svo 
og kirkju. Fór biskup síðan fyrir 
altari og lióf messusöng. Vígði 
hann áður oblátu eina og hélt á 
lienni til öryggis sér. 

Þeir Þorvarður komu nú á stað- 
inn, og er þeir fundu hús öll læst 
og sáu, hvað hiskupi lcið, báru 
iþeir stór tré. undir undirstokka 
kirkjunnar og vógu hana síðan 
upp annars vegar svo hátt, að 
þeir máttu ganga þar innundir. 

Frásögn Björns Jónssonar á 
Skarðsá er að því leyti fyllri um 
þá atburði, sem nú eru taldir, að 
hann nafngreinir einn liðsmann 
Þorvarðs Loftssonar, Árna bónda 
Magnússon frá Dal í Eyjafirði, 
sem kallaður var Dalskeggur. Var 
iiann öðrum þræði fyrir liði Þor- 
varðs. Segir hér enn fremur, að 
þeir félagar hafi komið til Skál- 
holts kveldið fyrir Þorláksmessu 
á sumri (20. júlí), en þá var þar 
liátíð mikil, eins og venja var til, 
og margmenni saman komið. 
Iíöfðu menn tjaldað nálægt staðn- 
um, og settu þeir félagar tjald sitt 
utar öðrum tjöldum. Hafði Dal- 
skeggur lagt á ráðin, að koma í 
Skálholt um þetta leyti árs, með 
því að þá mundi biskup áreiðan- 
lega verða heima. Þá segir og í 
Skarðsárannál, að er komumenn 
liöfðu lyft upp öðrum megin, hafi 
þeir gengið þar inn undir fimtán 
saman og Árni Dalskeggur í 
broddi fylkingar. Hafi honum þá 
fallið þessi orð, er hann sá biskup 
alskrýddan fyrir altari kirkjunn- 
ar: 

“Nú er mikið um dýrðir.” En 



J.ÓN BISKUP GERRBKSSON 


91 


eftirtektaverðast er það, að í 
Skarðsárannál er Teits Gunn- 
laugssonar alls eigi getið í sam- 
bandi við Iþessa Skálholtsreið. 
Verður eigi annað séð af frásögn 
þess rits en í förinni hafi einvörð- 
ungu verið Norðlendingar. Skýt- 
ur þetta nokkuð skökku við frá- 
sögn Jóns Egilssonar, sem lætur 
Jón biskup einmitt örvænta um 
líf sitt og manna sinna, er hann 
heyrir, að Teitur er væntanlegur 
til staðarins. Er ekki að undra, 
þótt síra Jón Egilsson, sem ein- 
mitt reit annál sinn lieima á Skál- 
holtsstað, færi nokkuð ítarlegar út 
í þessa sálma en maður, sem alla 
sína tíð dvaldizt fjarri þessum 
slóðum, í öðrum landsfjórðungi. 

Þeir Þorvarður tóku nú biskup 
höndum, þar sem hann stóð fyrir 
altarinu með helgan dóm á lofti, 
og toguðu hann utar c.ftir kórnum. 
Héldu prestar ibiskups honum þó 
eftir megni og streittust á móti, 
þangað til komið var út fyrir 
stöpul kirkjunnar; þar gáfust þeir 
upp 58 ). Óblátu 'þá hina vígðu 
misti biskup í miðri kirkju. Skreið 
kirkjuprestur síðan þangað, sem 
hún lá, og bergði á henni “þar í 
þeim sama stað var biskup eftir á 
jarðaður, og þá kirkjan brann 
(þ. e. 93 vetrum síðar) sá menn 
vott nokkurn til hans kistu,” seg- 


58)SkarfSsáranníill getur ekkl mótspyrnu 
klerkanna. Seglr hlns vegar, aí5 Norðlend- 
ingar hafi dregið Jðn biskup nauðugan, og 
hafi hann verið orðinn dasaður nokkuð "af 
tregðan göngunnar,” er þeir komu I stöp- 
ulinn. Leyfðu þeir biskupi þá að senda 
eftir vlni til að svala sér á, og biðu meðan 
hann dragg af silfurskál. (Ann. Isl. útg. 
Bmf. I, 1, bls. 57-58). 


ir síra Jón Egilsson í Biskupa- 
annálum 59 ). 

Síðan var farið með biskup 
vestur að Brúará. Var hann þar 
færður í poka, bundinn steinn við 
og síðan varpað í ána, að sögn síra 
Jóns Egilssonar. Björn á Skarðs- 
á kemst svo að orði um þetta 60 ): 
“Þar eftir höfðu þeir bi'skup til 
Brúarár og drekktu honum þar í 
með taug og steini.” 

Lík Jóns biskups rak síðar upp 
hjá Ullarkletti, sem er í landar- 
eign jarðarinnar Ilamra í Gríms- 
nesi. 

Biskup hafði beðið sér lífs, en 
það kom fyrir ekki. Hann hlaut 
að deyja. Sveinar hans skyldi 
einnig fara sömu leið. Á sumum 
þeirra var jafnvel unnið í kirkj- 
unni. En allir eiga þeir að lykt- 
um að hafa verið dysjaðir í Ira- 
gerði, fyrir vestan Brekkutún 61 ). 
Sjást þar enn tvær allstórar þúf- 
ur samliliða, sem kallaðar eru Ira- 
leiði. Nokkur ástæða mætti þó 
þykja til að efast um, að örnefnið 
Iragerði stafi frá sveinum Jóns 
ibiskups, m. a. af því, að sama nafn 
þekkist annars staðar á Islandi 62 ). 

IV. 

Flestir Islendingar, sem komn- 
ir eru til vits og ára, kannast enn- 
])á við Jón biskup Gerreksson. 
Þeir vita, að hann var sendur 
hingað til lands með biskupsvaldi 


59)Safn t. s. ísl. I, bls 35. 
GO)Skarðsárannáll, Annaler Islandicl (útg. 
Bmf.) I, 1, bls. 58. 

Gl)Safn t. s. Isl.T, bls. 35-3G. 

62)Sbr. Búnaðarrit 24. árg. bls. 143. 



92 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


og hvernig ævi lians lauk. Hinir 
mnnu færri, sem vita meira um 
biskup þennan. Kensluhælcur þær 
í Islendingasögu, sem völ er á eru 
ágripskendari en svo, að rúm hafi 
verið til að rekja þar ítarlega 
sögu þessa manns. Hins vegar er 
Jón Gerreksson svo aðsópsmikill 
og ferill hans svo sérstæður í sögu 
Norðurlandabúa, að sjálfsagt má 
þykja, að varðveittur sé í heilu 
lí'ki með Islcndingum. Skilst þá 
fyrst til hlítar hvílíkan mann 
biskup hafði að geyma. 

Hér liefir verið leitazt við að 
rekja hin markverðustu æviatriði 
Jóns biskups. Enn eru þó ótalin 
kvennamál, sem hann komst í, 
meðan liann sat á erkibiksupsstóli 
í Uppsölum. Yar það áður en 
þeim Ludbert Kortenhorst lenti 
saman en annars eigi óáþekkir 
málavextir 63 ). Verður allt þetta 
til að styrkja það eindregið, að 
Jón bis'kup hafi verið í meira lagi 
kvenhollur og jafnframt ósvífn- 
ari í þeim efnum en hent var á 
þeim tímum manni í biskupsstöðu. 

Ferill Jóns Gerrekssonar slíýrir 
nægilega skapferli lians. En ís- 
lendingar kváðu upp þann dóm 
yfir honum í lifanda lífi, sem 
aldrei hefir síðan verið hróflað 
við. Þeir töldu hann réttdræpan. 

Á einum mesta, hátíðisdegi árs- 
ins gripu þeir hinn útlenda ævin- 
týramann, klæddan biskupsskrúða, 
fyrir háaltari Skálholtskirkju, 
færðu hann í poka og drekktu 
honum í Brúará. Rúmum þrjátíu 


63)Sbr. Hist. Tidskr., bls. 210-11. 


ánim eftir að Svartidauði hafði 
lamað þessa þjóð, svo sem kunn- 
ugt er, fanst þó enn slíkur mann- 
dómur í íslenzkum höfðingjum. 

Síðari aldir hafa staðfest gerð- 
ir ])eirra manna, er unnu á Jóni 
biskupi Gerreíkssyni. Fyrir víg 
hans komu aldrei neinar bætur né 
hefndir. Frumkvöðlar þess urðu 
allgæfusamir menn á veraldarvísu 
og stigu til mannvirðinga. 

Þorvarður Loftsson gekk að 
e i g a iMargréti Vigfúsdóttur. 
Efndi liún þannig heit sitt, sem 
áður er getið. Er kaupmálabréf 
þeirra gert í Brautarholti á Kjal- 
amesi 19. okt. árið 1136, og má af 
því sjá, að þau hafa sett saman 
bú af miklum efnum 64 ). Hafði 
Þorðvarður fjögur stórbú, eitt á 
Eiðum í Fljótsdalshéraði, annað 
á Möðruvöllum í Eyjafirði, þriðja 
á Strönd í Selvogi og fjórða á 
Hlíðarenda í Fljótshlíð. Reið 
hann að jafnaði milli ]>essara búa 
sinna með sveinaiióp eins og höfð- 
ingjum var títt í þá daga. Þor- 
varður dó árið 1446 6 ' 5 ’). 

Teitur Gunnlaugsson liafði um 
langt skeið sýsluvöld, en varð lög- 
maður sunnan og austan á Islandi 
eftir 1440. ILann var talinn höfð- 
ingi mikill og varð fjörgamall 
maður 66i ). 

Erlendu kirkjuvaldi mun hafa 
þótt óhægt að ýfast við Islendinga 
út af drápi Jóns biskups og sveina 
lians. Þó sýnist það hafa lireyft 
lítillega eftirmálum, en raunar 


64) Sbr. Dipl. Isl. IV. nr. 601 (bls. 562-63). 

65) Smævir I, bls. 162-67. 

66) Smævir IV, bls. 574-75. 



JÓN BISKUP GERREKSSON 


93 


eigi fyrr en löngu eftir dauða 
biskups. 

Þannig veitti Nikulás páfi hinn 
fimmti Marcellusi Skálholtsbisk- 
upi 1. júní árið 1448 vald til þess 
að afleysa leikmenn þá, er lagt 
hö'fðu heiftugar hendur á Jón 
biskup öerreksson og setja þeim 
hæfilega refsingu 67 ). En þessu 
varð aldrei framgengt, m. a. af 
því, að Marcellus bisltup kom 
aldrei út til Islands, þótt liann 
héldi Hólabiskupsdæmi um þrettán 
ára skeið. Enda var Þorvarður 
Loftsson látinn, áður páfabréf 
þetta kæmi til, og því nokkuð örð- 
ugra að koma þar fram liefndum. 

En árið 1474 er enn stjakað við 
málum þessum með þeim hætti, að 
Sixtus páfi hinn fjórði ritar 
Sveini biskupi Péturssyni í Skál- 
liolti bréf þess efnis, að hann leyf- 
ir honum að afleysa þá menn, sem 
fyrrum (1433) réðu Jóni Skál- 
holtsbiskupi Gerrekssyni bana, þó 
svo, að þeir, auk vanalegra af- 
lausnarskilmála, láti reisa stein- 
kapellu við dómkirkjuna, þar sem 
jafnan sé lesnar tíðir fyrir sál 
Jóns biskups 68 ). 


G7)Dipl. Isl. IV, nr. 750, (bls. 723). 
68)Dipl. Isl. V, nr. 653, (bls. 735-36). 


En þótt Jón biskup Gerreksson 
hafi fyr og síðar sætt hörðum 
dómum manna, hefir minningu 
lians eigi að síður verið nokkur 
linkind lögð í þjóðtrúnni. 

Þannig er þess getið í bislrupa- 
tali í Uppsölum, að Jón biskup 
hafi verið drepinn á Islandi, en 
eigi síðan að hafa gert jartegnir 
(dicitur coruscare miraculis) 69 ). 
Og síra Jón Egilsson getur þess í 
Biskupa-annálum sínum 70 ) að 
tveir af böðlum biskups, sem 
einkum höfðu sig í frammi við 
dráp hans, liafi orðið litlir gæfu- 
menn og skammlífir. Þeir hétu 
Ólafur og Jón. Um þá var þetta 
kveðið: 

“Ólafur hinn illi 
biskupa spillir, 
þó gerði Jón en verra 
hann sá ráð fyrir herra. ’ ’ 

Af erindi þessu má marka, 
hvernig þjóðtrúin hefir litið á 
dráp Jóns biskups Gerrekssonar. 
Enda bætir síra Jón Egilsson því 
við um Jón þann, er varpaði bisk- 
upi í Brúará, að hann hafi engan 
frið liaft í gröf sinni eftir dauð- 
ann og því gengið aftur. 


69) Dipl. Isl. V, nr. 15, (bls. 12). 

70) Safn t. s. Isl. I. bls. 35. 


SKAMMSTAFANIR: 


Bps. Bmf. 1: Biskupasögur (útg. Bðkmenta- 
félagsins) fyrra bindi, Kh. 1858. 

Dipl. Isl. IV, V, VIII : Diplomatarium Is- 
landicum (Islenzkt fornbréfasafn) 
fjóröa, fimmta, áttunda bindi. 

Hist. Tidskr.: Historisk Tidskrift utgiven 
af svenska historiska Föreningen 
genom B. Hildebrand, Fjortande 
Árgángen, Stockholm 1894. 

Safn. t. s. tsl. /:Safn til sögu íslands og 


Islenzlcra bókmenta fyrsta bindi; 
Kh. 1853-56. 

Smævir I-IV: Sýslumannaævir eftir Boga 
Benediktsson á Staöarfelli. Með 
skýringum og viðaulcum eftir Jón 
Pétursson og Hannes porseinsson 
fyrsta og fjórða bindi; Rv. 1881- 
1884 og 1909-1915. 

Höf. 



Ævarrskarð. 

Eftir Erlend Guðbrandsson frá Mörk. 


Það var af hendingu að eg rakst 
á “Árbók hins íslenzka Fornleifa- 
félags” fyrir árið 1923, þar sem 
þeir deila um bæjarnöfnin Dr. 
Finnur Jónsson í K.höfn og lands- 
skjalavörður Hannes Þorsteins- 
son í R.vík. Ástæðan, sem dró 
mig til að lesa bæjarnafna skýr- 
ingarnar, var ekki sá að þeir 
lærðu menn stóðu á öndverðum 
meið í sumum skýringunum, held- 
ur lofsverð viðleitni þeirra á því 
að leiðrétta villur þær og latmæli 
er skilningsleysi fólks eður hugs- 
unarleysi hefur skapað um aldirn- 
ar síðan bæjarheitin urðu til. 

Einkum þar það eitt bæjarheiti 
og ®kýring þes ,er vakti eftirtekt 
mína; það var bæjarnafnið Litla- 
Vatnsskarð í Engihlíðarhreppi í 
Húnavatnssýslu. 1 ) Getur síkjala- 
vörðurinn sér til að þar sé land- 
námsjörðin Ævarrskarð. Hann 
gerir svo grein fyrir hvernig hann 
álíti að nafnið á löngum tíma hafi 
smá breyzt svo, að úr Ævarr- 
skarði sé nú orðið Vatnsskarð. 
Samt slær hann þessu ekki föstu 


l)Prjú bæjarnöfn úr Vindhælishreppi bjósí 
eg við að sjá lagfærð annað hvort I jarða- 
matsbökinni nýju eður þessum bæjarskýr- 
ingum, en hvorutveggja brást, það voru 
bæjaheitin Asbúðir, Mánavík og Mánaskál, 
1 hreppsbókum Vindhælishrepps, sem 
byrja um 1793 og fram til 1830 stendur 
Mávabúðir, Mánavík og Mánaskáli og þykir 
mér líkindi til að þau séu réttari. Mána- 
Þúfa er og örnefni á Skaga og hefur svo 
haldist frá ómunatiö. 


og álítur að fyrst beri að rann- 
saka þetta enn ítarlegar (t. d. um 
landnám ÆVarrs, staðhætti o. fl.) 

í árbók Fornleifafélagsins 1924 
bls. 32—33 kemur þetta umtalsefni 
fyrir aftur í ritgerð skjalavarð- 
arins til Dr. Finns og kemst hann 
þar að sömu niðurstöðu og áður, 
er liann byggir á sögum kunnugra 
manna um landnám Ævarrs; en 
að síðustu, og að því er honum 
skilst til endilegrar áréttingar að 
Æi'varrskarð gamla sé það sama 
og nú er kallað Vatnsskarð, tjáir 
hann sig hafa fundið handrit í 
Landsbókasafninu með örnefna- 
skýringar úr Iiúnavatnssýslu rit- 
aðar um 1871 af Jóhannesi Guð- 
mundssyni á Gunnsteinsstöðum. 
Hann segir Jóhannes geti þess að 
ýmsir hafi verið að brjóta heilann 
um hvar ÆVarrskarð hið forna 
hafi verið, og segir að flestir hafi 
hallast að Litla-Vatnsskarði, og 
færir til sem sönnun þess, að sá 
bær hafi verið fluttur, vegna þess 
að hinn gamli hafi farið af fyrir 
skriðuf alli—‘ ‘ en þar sem gamli 
bólstaðurinn hafi verið, heiti enn 
í dag þ. e. 1871 Evarrstóptir.” 
Þetta þykir skjalaverðinum merki 
leg upplýsing, og kveðst ekki síðan 
vera í minsta efa að þar hafi ver- 
ið búsitaður ÆVarrs, og hvergi 
annarstaðar, og segir það skifti 
engu máli hvort þetta Evarrstópt- 



ÆVARRSKARÐ 


95 


ir sé nú gleymt eða ekki, þar sem 
það liafi verið kunnugt þar í ná- 
grenninu fyrir rúmum 50 árum, 
niðurstaðan sé því sú, að alger- 
lega sé óhætt að strika burtu vafa- 
merkið, er hann í fyrri grein sinni 
hafi sett til vara. 

Þessu lík er meining skjala- 
varðarins í nefndum ritgerðum, 
er gefa efni til þessara lína. 

Þegar eg var unglingur, heyrði 
eg sagt frá því að mönnum hefði 
ekki komið saman um hvar 
Ævarrskarð hefði verið til forna; 
nokkrir ætla það verið hafa Ból- 
staðarhlíð, en aðrir, einkum Jó- 
hannes Guðmundsson, að það væri 
Litla-Vatnsskarð. Rök fyrir þess- 
um skoðunum heyrði eg ekki og 
við það sat; þetta mun hafa verið 
um 1873. 

Síðan hefi eg ekkert heyrt um 
þetta, þar til eg sá þessar greinir 
skjalavarðarins. Merkilegast þótti 
mér liandrit Jóhannesar, og helzt 
þessi setning: “en þar sem hól- 
staðurinn gamli hafi verið, heiti 
enn Evarrstóptir,” og litlu ó- 
merkara þótti mér það að Jóhann- 
esi var kunnugt um að hærinn 
Ævarrskarð var f 1 u 11 u r rir 
skriðuhættu. Sannleikurinn er sá, 
að eg fyrir mitt leiti þarf sterkari 
sannanir en þessa skýrslu Jóhann- 
esar, meðan eg veit ekki á hve 
réttmætum rökum liann byggði 
hana, eða hvaðan kom honum 
þessi saga um bæinn Ævarrskarð 
i' landi Litla-Vatnsskarðs? Eru 
nokkrar sannanir fyrir því, að 
hann liafi átt kost á að sjá það í 
gömlum skrifum, sem aðrir ekki 


þektu eða þekkja? Eða fór hann 
eftir munnmælasögum, isem þá 
hefðu verið almenningseign, og 
því öllum kunnar í nágrenninu? 
Eða var þessi skoðun bygg'ð á 
hans eigin rannsókn að þarna 
væri Evarrstóptir og loks: Var 
svo þessi niðurstaða samkvæm 
anda og orðum Landnámu? er 
mun vera það helzta ef ekki það 
eina, sem hægt er að styðjast við 
í þessu efni, hversu sagna fá sem 
hún kann að þykja. 

Helzt skilst mér blærinn á 
skýrslu Jóhannesar sá, að liún sé 
fremur bygð á munnmælum held- 
ur en fornum skjölum, og sé það 
réttur skilningur, gjöri eg mig 
ekki ánægðan með hana, nema því 
að eins að hún ekki komi í and- 
stæðu við orð Landnámu, eins og 
eg tók fram áður. 

Ef hann byggði álit sitt á forn- 
um skrifuðum fræður, kemur mér 
það undarlega fyrir, að liann ekki 
vitnaði til þeirra í skýrslu sinni, 
málinu til styrkingar, og ef hægt 
var að sanna hvar Ævarr eða 
Evarrstóptir voru, og vegna hvers 
bærinn var fluttur. ITm hvað var 
þá þráttað? Það er einmitt þræt- 
an, sem sannar það bezt að eng- 
inn eða hvorugur málsparturinn, 
gat sannað nokkurn hlut, heldur 
byggðu álit sitt á munnmælum í 
breyttum útgáfum, og þessvegna 
var hægt að þræta. Eg held lielzt 
eg vildi líta svo á, að enginn hefði 
gert nokkra ítarlega tilraun til 
að leita uppi ÆVarrskarð, og alh 
ir lifað á munnmælum um langan 
aldur og látið þar við sitja. 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Eftirtekta verð er neðanmáls 
skýi'ing skjalavarðarins nm Sig- 
mund Helgason í Köldukinn, sem 
er uppi 100 árum fyrir Jóhaxmes. 
og hefur verið öllum staðháttum 
kunnur, að hann heldur að Strjúg- 
staðir hafi heitið Ævarrsikarð til 
forna. Ekki hefur hann þekt 
Evarrstóptirnar í Vatnsskarðs- 
landi. 

Er nú víst, að sagan um skrið- 
una, sem á að hafa tekiÖ af hæ 
Ævarrs, hafi geymst óbrjáluð 
sem 'þjóðsaga allar götur síðan 
í 8—900 ár, eða hvað sem það var, 
eða er það sama sagan og fylgir 
svo mörgum gömlum eySihýlum, 
t. d. Karlastöðum í Langadal; 
Helgastöðum á Víðirdal, og skrið- 
unni, sem sagt er að eygðilegði 
Skíðastaði í Vatnsdal og stýflaði 
Vatnsdalsá. Jafnvel var það trú 
manna fram um miða s.l. öld að 
Vatnsdalshólarnir væru eftir þá 
skriðu. Alþýða manna á íslandi 
þekkti betur steinatök Grettis Ás- 
mundarsonar lxeldur en ísaldar- 
innar, því var það oft að hólarnir 
og hæÖirnar, voru álitnar gamlar 
skriður, ef upp undan sáust 
skörð í fjöllin til jarteikna, og 
og var ekki lítiÖ að lesa fyrir 70 
árum og þar fyrir, er fræddi al- 
þýðuna um tröllatök ísaldarinnar 
á Islandif og var nú öldungis víst 
að Jóhannes, þó greindur væri, 
hafi í þeim efnum ekki verið harn 
sinnar samtíðar, eins og aðrir? 

Um fram alt má enginn, sem 
leita vill eftir bæjarstæði ÆVarrs 
gleyma því, að ÆVarr hygði % 
Ævarrskai'Si. Landslagi verSur 


því að vera svo háttað í Litla- 
Vatnsskarði ef það skal Ævarr- 
skarð heita, að það hafi haft öll 
þau skilyrði, er rausnarhýli sómdi 
og annað umliverfi eftir þörfum. 
1 dalahlíðum þarf ekki að leita, 
og hvergi nema í skarði. 

Að norðan verðu í Litla-Vatns- 
skarði sézt nú fyrir tóptum í 
þremur stöðum. Vestast sézt fyr- 
ir tóptarbrotum vestan í Selgils- 
ski'iðunni. Kemur manni í hug 
að þar hafi einhverntíma staðið 
sel samkvæmt nafninu, en hvergi 
verður þar vart við txxngarð eður 
stærri tóptir er gefi hugboð um 
bæ Æ'varrs. Norðar í skarðinu er 
Móbergssel með sínum mann- 
virkjum. Ekkert er þar heldur er 
gefi von um að hitta fornbýliÖ 
Ævarrskarð. Þriðja tóptin er á 
Moldgilsgrundinxxi, miðja vega 
frá þröskuldinum í Skarðinu og 
ofan að Víðirdalsá á Víðirdal, en 
hún er svo lítil, að ekki er hægt 
að taka liana til greina helzt að 
sjá, að þar hafi einhvern tíma ver- 
ið íilaðiS utan um heyhrúku. Að 
sunnan vei’Öu í Skarðinu eru og 
tóptir á þrem stöðum. Sú aust- 
asta er í Tjarnarhólunum. Það er 
sýnilega gömul fjárrétt. Hefur 
þar aðeins þurft að hlaða dyra- 
kampa um þvera valllendislaut 
milli tveggja mela, og stiixga xxr 
brekbunum á þrjá vegu. Rétt 
þessi mun hafa tekiÖ 700—1000 
íjár. Þá ei’u smátættur fyrir 
vestan Illagils-grundina, fast við 
ána, gátxx kannske verið selkofar. 
Þriðja tóptin er fyrir neðan 
Hraunið á Stekkjargils-grundinni. 



ÆVARRSKARÐ 


97 


Sjáanlega gamalt steHíjarbrot. 
Þetta eru allar leifar gamalla 
bygginga, sem nú sjást í Litla- 
Vatnsskarði, 'og' hveírgi sjást 
merki til að þar hafi tún verið. 

1 landareign Litla Vatnsskarðs 
er þó ein tóptargirðing ótalin, ef 
eg man rétt. Hún er isunnan í 
Hryggjunum niður undir flóanum 
út frá Vatnsskarðsbænum. Hafi 
það nokkurntíma verið mannabú- 
staður þá sýnist hann frekar ó- 
höfðinglegur. Vatnsbólið hygg eg 
hafi verið í Kattaraugunum í fló- 
anum, eru það óþokka vatnsker 
með uppsprettuvatni, og hættuleg 
mönnum og skepnum allan vetur- 
inn. Mig minnir eg heyrði það 
sagt að Jóhannes ætlaðist til að 
þetta væru Evarrstóptir, þó nafn- 
ið gæti ekki fest við þær. Finnst 
mér þetta mjög svo óbeysin hug- 
mynd um bæ Ævarrs og hann 
sjálfann, er Landnáma telur einn 
af átta merkustu höfðingjum, er 
námu land í Norðlendingafjórð- 
ungi, og um leið gengið fram hjá 
orðum sögunnar er segir að 
Ævarr byggði í Ævarrskarði. 

Það er nú af Hryggjum þess- 
um að segja, að þar eru engar lík- 
ur fyrir skriðuhlaupi á tóptar- 
stæðið, og miklu hættara við snjó- 
flóði á Vatnsskarðsbæinn þar úr 
gilinu. Annars tel eg víst að jarð- 
fræðingar álitu Hryggina mvnd- 
aða af framakstri úr Kötlunum á 
ísöldinni. 

En hvar var þá Ævarrskarð? 

Það er viðeigandi að fletta upp 
Landnámu, og heyra hvað hún 
segir; þar segir svo: 


“Ævarr hét maðr son Ketils 
helluflaga, ok Þurðíðar dóttr Har- 
aldar konungs gullskeggs úr Sogni. 
Ævarr átti • •.... þeirra son var 
Véfröðr. Synir Ævarrs laungetn- 
ir voru þeir Karli ok Þorbjörn 
strjúgr ok Þórðr mikill. Ævarr 
fór til fslands úr víking, ok synir 
hans aðrir en Véfröðr, með honum 
fór út Gunnsteinn frændi hans ok 
Auðólfr ok Giautr, en Véfröðr var 
fyrir víkingu. Ævarr fór upp 
með Blöndu at leita sér landnáms, 
en er hann kom þar- sem lieita 
Móbergsbrekkr, setti hann niðr 
stöng háva, ok kvaðst þar taka 
Véfröði syni sínum bústað, síðan 
nemr hann Laugadal allan upp 
þaðan, ok svo þar fyrir norðan 
háls. Þar skifti hann löndum 
með skipverjum sínum. Æ'varr 

bjó í Ævarrskarði . Véfröðr 

gerði bú at Móbergi, sem ætlat 
var en Þorbjörn strjúgr á 
Strjúgsstöðum, en Grunnsteinn á 
Gunnsteinsstöðum. Karli á Karla- 
stöðum. Þórðr mikill á Mikla- 
stöðum. Auðólfr á Aiaðólfsstöð- 
um. Gautr byggði Gautsdal; 
hann var einhentr. ’ ’ 

Þetta er það eina, sem Land- 
náma hefir að bjóða, sem hægt er 
að styðjast við þegar leita skal 
eftir ÆVarrskarði. Það má ganga 
út frá því sem sjálfsögðu, að ein- 
hver fyrsta framkvæmd Ævarrs, 
eftir að hann var stiginn á land, 
hafi verið að ná fundi manna er 
þegar voru búsettir, og fá greini- 
legar fréttir, hvar og hver lönd 
voru þá numin, og hvar ónumin. 
Honum var sagt að öll lönd væru 




98 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


numin vestan Blöndu, en Langi- 
dalur hið efra ónuminn. Þar næst 
liefir hann rækilega kannað 'þetta 
ónumda land. Hann hefir gert 
sér sem ítarlegasta grein fyrir 
kostum þess og ókostum, og af- 
stöðu allri, því á þeim nána kunn- 
ugleik varð að byggja sanngjörn 
skifti, milli sona hans og vina; 
jafnframt hefir hann haft hlið- 
sjón af skaplyndi þeirra, og hvers- 
konar búmenn hann liugði þá 
mundu verða, og hve umsvifa 
milklir, og mikið undir að friður 
héldist innan vébanda landnáms- 
ins. 

Nirztur er hið væntanlega for- 
ingjaefni Véfröður sonur hans 
þá Þorbjörn strjúgur launsonur, 
þá Gunnsteinn frændi hans, þá 
launsynir hans tveir Karli og 
Þórður mikill. Syðstur er Auð- 
ólfur og var þa skipað landi að 
Auðólfsstaðaskarði. Nú mætti 
ætla að ÆVarr héldi áfram _ að 
skifta landinu fram Langadalinn, 
og gæfi Gaut land þar sem eru 
Æsustaðir, en svo er ekki, hann 
bersýnilega vill engan fram fyrir 
Auðólfsstaðaskarð, og því setur 
hann Gaut niður þar sem síðan 
heitir Gautsdalur er það efst í 
Auðólfsstaðaskarði að norðan, og 
telst til Laxárdals. 1 ) 


l)prjú örnefni eru kend við Gaut: Gauta- 
dalur upp frá bænum, Gautaskálar 1 Auð- 
ólfsstaðaskarði að norðan og Gautavirki 
austan í hrauninu í skarðinu. pað er á 
h61 ármegin viB veginn, þegar neðan 
skarðið er farið, og fyrst sézt heim að 
Gautsdal. Býsna ótrúlegt er það að Gaut- 
ur hafi haft virki svona langt frá bæ sín- 
um 4—600 faðma og auk þess fatlaður og 
enginn óeirðarmaður. 


1 fljótu bragði mun kunnugum 
mönnum virðast ýmislegt eftir- 
tektavert við þessi landaskifti 
Ævarrs. í fyrsta lagi að Véfröð- 
ur sonur hans er á norður jaðri 
landnámsins, og mun það stafa af 
því, að hann á að vera varnar- 
garður gegn Holta og öðrum er ó- 
jöfnuð kynnu að sýna þessum ný- 
'komnu landnemum. Annað, að 
Gunnsteini er skipað svo til sætis 
að tveir synir ÆVarrs eru honum 
til livorrar handar og er það eng- 
in tilviljun. Gunnsteinn hefir 
verið spakur maður og vinsæll, og 
honum treyst að standa svo á 
millum bræðranna, að engin vand- 
ræði hlytust af. Vinátta hefir og 
verið mikil milli Gunnsteins og 
Þorbjarnar strjúgs, segja munn- 
mælin, að þeir séu heygðir gegnt 
hvor öðrum í miðju Strjúgsskarði, 
þar sem síðan heita Haugar. 
Rennur Skarðslækurinn á milli 2 ). 
1 þriðja lagi, hvað þeir sitja 
þröngt landnemarnir, og mun sú 
orsök að félagslífið var þá skemti- 
legra, og einkum að landið var 
lítið, þegar þeim var ekki leyft 
fram fyrir Auðólfsstaðaskarð 
en engan mun hafa fýst að flytja 
upp í vetrarríkið á Laxárdalnum, 
en þar voru sumarhagar ágætir 
fyrir búsmalann, og þar iskyldi 
selin standa, og all-líklegt að þá 
hafi Blanda runnið vestur undir 


2)Ekki held eg neitt sjáist nú hvar haugar 
þessir hafa verið, en að norðanverðu við 
lækinn hefir verið grafinn grifja allmikil 
ofan i sléttan lækjarbakkann. Var sagt að 
þar hefði Natan Ketilsson verið að leita 
eftir fjársjóðum porbjarnar strjúgs, en á- 
rangurslaust þó. 



ÆVARRSKARÐ 


99 


hálsinum, og gátu þá verið mikil 
engjalönd að austan verðu í daln- 
um, svo sem enn sjást glögg merki 

til. 

Ævarr gefur Yéfröði syni sín- 
um mest land. Hann var mikill 
fyrir sér, og átti að verða sveitar- 
höfðingi að föður sínum látnum. 
Móbergsland hygg eg hafi ráðið 
að norðan, Hvammsskarð meðan 
það entist, og þaðan austur í Lax- 
á um Sauðadal eður Haugsskarð. 
Að sunnan liafa ráðið brúnir á 
Strjúgsskarði að norðan og í Lax- 
á nm næsta gil fyrir norðan 
Strjúgssel. Auk þess held eg 
Ævarr hafi gefið honum sérstakt 
selland þar sem nú er Litla-Vatns- 
skarð og Móbergssel, en selstöðin 
hafi með fyrstu verið þar, sem nú 
er Vatnsskarð, eður á Selgils- 
grundinni. Seinna, löngu, hafi 
svo þessu landi verið skift. Vatns- 
skarð gert að sérstöku býli, en 
selstöðin færð norður í skarðið 
þangað sem Móbergssel er nú. 
Þetta er þó aðeins getgáta. 
Strjúgur hefur átt það land er 
honum fylgir enn í dag,—að með- 
töldu sellandinu—Strjúgsskarð að 
norðan og ofan í Laxá. Stendur 
Strjúgssel að norðan verðu í 
Skarðsmynninu Laxárdals meginn. 
Gunnsteinn hefir átt skarðið að 
sunnan og austur í Langholt hjá 
Kattaraugunum, og fram að 
Seljadal hinum ytri, þar hefir 
Gunnsteinstaðasel staðið til forna. 
á Seljadalsgrundinni. Karlastað- 
ir, Milklastaðir og Auðólfsstaðir 
hafa átt land frá ytri Seljadalnum 
og frarn að landi Gauts. Sel þeirra 


bæja hafa staðið á Seljadals- 
grundinni, rétt við landamerkin 
gegnt Gunnsteinsstaðaseli. Hefir 
þá lækurinn runnið milli seljanna, 
en nú fyrir löngu hefir hann þó 
fært sig þaðan, en uppsprettulind 
er þar enn í farvegnum, er hefði 
getað byrgt bæði selin, ef lækur- 
inn var kominn úr þeim farvegi. 

Svo sem mörgum er kunnugt, 
rennur Svartá eftir Svartárdal; 
endar dalurinn við Hlíðará, sem 
fellur þar í Svartá. Um þau ár- 
mót breytir Svartá stefnu sinni 
og rennur eftir það í vestur, þar 
til hún fellur í Blöndu, heitir þá 
Langidalur norður frá ármótun- 
um, en suður frá þeim heitir 
Blöndudalur. Til hvaða sveitar 
telst þá Bólstaðarhlíð ? Mundi 
kunnugur maður skrifa utan á 
bréf t. d. svona: Bólstaðarhlíð í 
Svartárdal? eða Bólstaðarhlíð í 
Langadal? Hvorugt. Heldur Ból- 
staðarhlíð í Húnavatnssýslu. 
Sannleikurinn er sá, að enginn 
getur ákveðið landshlutann frá 
Hlíðará og ofan að Blöndu til 
annarshvors dalsins vegna af- 
stöðu sinnar. Það er Bólstaðar- 
hlíðarland. 

Sé maður staddur við ármótin 
Blöndu og Svartár og horfi upp 
með Svartá til Botnastaða, er 
ljúfast að skoða þetta landslag 
sem Skarð, með því þá er lokað 
sýn til Svartárdalsins vegna 
króksins á Svartá. 

Eg yfirgaf Ævarr út við Auð- 
ólfsstaðaskarð. Hafði hann þá 
sfcipað mönnum sínum land utan 
frá landnámi Holta, en ætlaði 



100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


engum suður fyrir Auðólfsstaði. 
Yar nú óskift liálfu landnáminu. 
Heldur hann svo suður eða fram 
nm Æsustaðaland, sem nú er og 
Langadalinn á enda fram í ármót 
en með því honum þótti ekki gjör- 
legt að setja sig niður með fram 
Blöndu fyrir bratta fjallsins, þá 
snýr hann upp með Svartá, og 
byggir þar, og kendi landsvæðið 
og bæ sinn við sig og kallaði 
Æ'varrskarð. 

Hér var heldur ekki um tilvilj- 
un að ræða. Hann hafði kynt sér 
landnámið ítarlega, svo sem 
hyggnum manni sómdi og ætlaði 
sér ekki frekar venju að bera 
skarðan hlut frá borði í skiftun- 
um, það reyndist og svo enn; 
þama var sameinað, einhver veð- 
ursælasti blettur sýslunnar og 
fegursti. Þarna voru skógivaxn- 
ar hlíðar sbr. örnefnið Skógarhlíð 
og töðugresis rjóður. Þarna gat 
hann haft tún svo mikil sem hon- 
um líkaði. Þarna gat hann ruðst 
um fast í búskapnum og borið 
ægishjálm yfir landnáminu, eins 
og áður í víking. Auk alls þessa, 
var hann þarna í þjóðbraut og 
kom það sér vél að geta fengið 
greiðar fréttir af öðrum héruðum, 
og jafn greiðlega' gat borist út 
orð af höfðingsskap hans og 
rausn, og síðast: Með þessu voru 
þeir feðgar sinn á livorum enda 
landnámsins eins og sverð þess 
og skjöldur gegn þeim er á þá 
kynnu að leita í framtíðinni, og 
máttu það teljast hyggindi, þar 
sem allir voru meiri og minni 


yfirgangsseggir og vígamenn, og 
höfðu það sem atvinnu. 

Ekki kæmi mér það á óvart, þó 
ÆVarr hefði reist bæ sinn á öðr- 
um stað, en Bólstaðarhlíð stendur 
nú, og séu nokkrar tóptir fyrir 
vestan Hlíðarklifið þætti mér alls 
ekki ótrúlegt að það væru leifar 
af bænum Ævarrskarði, en fénaði 
hefði með fyrstu verið haldið 
austur í Skógarhlíðinni, og hún 
svo fengið nafnið af bælum hans 
eða bólum, og síðar þegar bærinn 
v a r færðu r, fyrir nú löngu 
gleymdar ástæður, hafi nafn bæj- 
arins ekki verið látið fylgja, held- 
ur tekið.upp það nafnið, er þá var 
komið á, vegna bælanna—Bólstað- 
anna í Hlíðinni. 

Ævarr gefur skipveþjum sín- 
um lönd upp um Skörð og Laxár- 
dal norður til Litla-Vatnsskarðs. 
Þar eru jarðirnar Mörk, Hvamm- 
ur Mjióvidalur, Þverárdalur og 
Kálf árdalur ? Hvað landnámið 
náði langt fram er ekki auðvelt 
að ákveða, en líkur til að það hafi 
náð suður til Krókskarðs, og til 
móts við landnám Þorkels Vigners 
er nam Vatnsskarð og Svartárdal. 

Engan vafa tel eg á því að 
Ævarr hafi haft undir alt Hlíðar- 
fjall. 

Með þessum hætti bjó Ævarr í 
ÆVarrskarði svo sem segir í 
Landnámu. 

Þegar eg hafði skrifað framan- 
ritaða grein, skrifaði eg greindum 
manni og sldlgóðum, Klemenzi 
Jónassyni í West-Selkirk, er alist 
hafði upp til fullorðins ára í Ból- 



ÆVARRSKARÐ 


101 


staðarlilíð, og spurSi hann eftir 
hvort sæist fyrir gömlum tóptum 
fyrir vestan HlíSarklifiS. Hann 
svaraSi því meS ítarlegu bréfi, og 
segir aS þar sjáist greinilega fyr- 
ir tóptum og tungarSi, en af því 
verSi ekki dregin ábyggileg álykt- 
un, því þar hafi lengi veriS stekk- 
ur frá BólstaSarhlíS, en túngarS- 
urinn bendi helzt á, aS þar hafi 
veriS smábýli eSa kot. 

AS vísu hefir Svartá getaS 
brotiS nokkuS af túninu en tæp- 
ast svo aS nemi miklu ummáli og 
má því vel vera aS BólstaSarhlíS 
standi þar sem býli Ævarrs stóS 
til forna. 

Hr. Kemenz segist vera mér 
samdóma um aS landshlutinn meS 


Svartá frá HlíSará til Blöndu, sé 
þaS sem áSur eSur meS fyrstu var 
nefnt ÆvarrskarS. Þá getur 
hann þess, aS þegar hann var 
drengur hafi hann heyrt Jóhannes 
'GuSmundsson lialda því fram aS 
Litla-VatnsskarS væri þaS sama 
og liiS forna ÆvarrskarS, en alla 
aSra aS þaS væri BólstaSarhlíS, og 
þar á meSal PriSrik Stefánsson 
alþingismann frá Vallholti í 
SkagafirSi. 

Kemur þaS mjög vel heim viS 
neSanmálsgrein skj alavarSarins, 
er hann vitnar til ættartölu safns- 
ins úr Húnavatnssýslu, og segir 
aS ritarinn setji nafniS Ævarr- 
skarÖ sem skýringar orS yfir Ból- 
staÖarhlíÖ. 




Islenzkir vordagar. 


Brosir yfir bygðurn, 
brúnafagur, 
svipíhreinn sumarboSi, 
sólhlýr dagiur. 

Kyljan andar ilmi 
ungra blóma; 
stráSar geiisla gtdli 
grundir ljóma. 

Lóur hefja lofgjörS 
loftiö titrar 

þrungið sætum söngvum. 
Særinn glitrar; 
felur sér í faömi 
fjölda mynda: 
gróöurgrænar hlíöaf, 
glæsta tinda. 


Haröbrýnd hamratröllin 
h.ýrri standa; 
ihelgiblær uto hauöur 
hafs til stranda. 

Fold í vorsins faðmi 
fagurt dreymir; 
alt, sem anda dregur, 
angri gleymir. 

Undraraddir öllum 
eyrum hljóma; 
hjartslög lífis má heyra’ i 
hvísli blóma. 

Þeim, sem augu eiga, 
opnir standa 
djúpir dýrSarheimar 
dularlanda. 


Richard Bcck. 



Frá Islandi 1927, 

Eftir Guðmund Friðjónsson. 


Tímarit Þjóðræknisfélags Is- 
lenclinga hefir óskað eftir, að eg 
lýsti ísl. sveitalífi á víð og dreif, 
eins og það er nú, eftir því sem 
eg ber skynbragð á og lie'fi mátt- 
erni til. Eg vil freista þess, þó að 
eg finni vanmátt minn. Einkan- 
lega brestnr mig þekkingu til full- 
kominnar frásagnar eða þeirrar 
lýsingar, sem er jafnvíg um allar 
sveitir. Eg þekki bezt lífið í 
Norðurlandi að sjón og sögusögn. 
En þó mnn láta nærri, að lífið sé 
svipað og keimlfkt í ö'llum sveit- 
nm íslands. Svo sem nærri má 
geta verður frásögn mín fremur 
ágrip, en svo nákvæm greinagerð, 
að bún ta.ki út í yztu æsar. Bg" 
býst við, að Yestur-lslendinga 
fýsi að heyra um lífið í gamla 
landinu í bálfyrðum, þó að ekki 
takist betur en svo. Eg get sagt 
það með fullri vissu, um okkur 
Austur-lslendinga, að við viljum 
heyra af höigum bræðra vorra og 
systra vestur í álfunni, ágrips- 
fréttir heldur en alls engar frá- 
sagnir. En það er þó enn betra, 
að fá 'fullan sanninn, ef þess væri 
kostur. Vandinn er sá, fyrir mig, 
að velja og hafna. Sá vandi er að 
visu fyrir höndum hvers manns, 
sem lætur penna hlaupa um papp- 
ir. Hann á þá kvölina og um leið 
völina, að skera íir í sriatri, hvað 
hann liirðir iaif hugsunum sínum, 


og hverjar hann rekur á dyr eða 
út í “ystu myrkrin”; því að eng- 
inn má láta alt flakka í ræðu eða 
riti, sem í liugann kemur. — Nú 
hefi eg þá fjölina til að fljóta á 
vestur vfir álinn, í þetta siim, að 
ritstjólri Tímaritsins hefir gefið 
mér bendingar um kafla eða at- 
riði tfrásögunnar. Sú forsjálni 
hans og búmenska.—svo að eg 
noti það gtamla landsvenjuorð, 
dirfði mig t.il þess, að reyna þó að 
timbra samari pistli þeim, sem nú 
gefur á að líta. Hann hefir með 
þessu móti lagt hamingju sína í 
iskaut mitt og ætti sú hýra að 
dra.ga milg að landi. 

Sveitarstyrhur. 

Vera má að isumum lesendum 
þe.ssa máls þvki kynjum gegna, að 
eg byrja á þessu efni. Orsökin er 
þessi: “að hamra skal járn með- 
an lieitt er. ’’ Eg las í blaði ný- 
lega, að 's. h ár hefðu Norðmenn 
tekið upp það bjargráð við at- 
vinnulausa fátæklinga að stvrkja 
þá til Vesturheimsferðar, með fá- 
tækrafé=sveitarstyrk. Þess hátt- 
ar framlög voru af höndum látin $ 
ungdæmi mínu og mæltust illa 
fyrir á .seinni skipunum. Sumir 
þjóðkunnir gáfumenn (t. d. E. B. 
s'káld) hafa dæmt harðlega þessar 
gömlu ráð'Stafanir. Eg lield að 
þær hafi verið viturlega fram- 



FRÁ ISLANDI 1927 


103 


kvæmdar. Þessir menn úrræða- 
iau.sir hér heima, og gersamlega 
vonleysumenn. Svo virtist, sem 
örbirgðin gengi í ættir. Svo þeg- 
ar þessir auSnuleysingjar, sem 
■svo vóru nefndir, komu vestur, óx 
þeim ásmegin svo aS kaila og þeir 
tóku til aS leggja isig fram á nýj- 
an hátt, sér og sínum til bjargar. 
Og margir þeirra urSu bjargálna- 
menn og börnin fram yfir allar 
vonir. Hér heima mundi þessi 
lýSur bafa “lapiS dauSann meS 
krákuskel, ” svo aS eg noti algengt 
orStæki. Börn sumra umkomu- 
lbusra foreldra, sem fluttu vestur 
og böfSu frá engu aS hverfa, bafa 
getiS sér góSan orS'stír í Ve.stur- 
álfu heims. Og sá orSstír fer vax- 
andi, ef aS líkindum lætur. Eg 
drep á þetta í upphafi máls míns 
vegma þess, aS sú fátækt, sem lá 
viS sveit eSa var á hreppnum, var 
aSal undirrótin aS Vesturheims 
ferSum frænda vorra síSasta 
fjórSung 19. aldar. Útþrá og 
ævintýralöngun var önnur grein 
eSa undirrót þeirra þjóSflutninga 
vestur um hafiS. 

í ungdæmi mínu var sveitar- 
styrkur veittur þannig, blásnauS- 
um barnamönnum, aS “þeim, var 
lagt heim,” borgaS meS ómögum 
af sveit. Nú er þess háttar stvrk- 
ur fágiætur beinlínis. En revnd- 
ar eru þurfamenn til, þó aS breytt 
sé um nö'fnin. Sjúkrastyrkur er 
kominn í staSinn. Honum er 
þannig háttaS, meS lögum, aS sýsl- 
urnar igreiSa meS berklaveikum 
mönnum miklar fúlgur fjár, en 
þaS fé gjalda sveitarfélögin í 


sýslusjóSina. Hrepparnir stynja 
nú undir þessum gjöldum og fá 
trauSlega undir þeim risiS. Þau 
eru orSin miklu hærri nú, en fá- 
tækrastyrkur varS bæstur í mínu 
ungdæmi á árunum eftir 1880, 
sem kölluS eru ísaárin og harSast 
léku NorSurland, t. d. a. t. Svo 
virSist sem berklaveikin vaxi í 
skjóli mannúSar og góSvilja. Þau 
rök bendi eg á þessu máli mínu 
til stuSnings, aS þau börn, sem 
mest er maliS undir og minst eru 
bert meÖ vinnuhörku og útivist, 
liggja flötust fyrir bvíta dauÖan- 

um. En þær fjölskyldur, sem 
hörku beita viS sig og sína, sleppa 
belzt viS þessa landplágu og verSa 
svo aS róa undir binum dauSýfl- 

un, um. FúlkiS, sem lifir eftir 
gömlu lögmáli matarhæfis og 
vinrmbra.gSa og klæSnaSar, virð- 
ist barka. af sér þessn lævísu veikl- 
un, enda þótt húsakynni megi 
kalla ábótavant. Nú er sjúkra- 
styrkur þessi þeg'inn kinnroða- 
laust, þó að á hreppnum lendi að 
vissu leyti. Því aS sýslusjóSs- 
gjöldunum er jafnaS niSur á ein- 
istaklinga hreppanna “ eftir efn- 
um og ástæSum, ” þ. e. a. s. á sama 
hátt, sem fátækrastvrk var fyrr- 
um jafnaS. Svona breytast tím- 
arnir og mennirnir sömuleiSis. 

Ábyrgðirnar. 

Þá hafa ábyrgSirnar og samá- 
byrgSirnar sína sögu að segja. 
Fátækragjöldin, útgjöldin þau á 
efna-bændunum fyrrum voru leik- 
ur o*g skemtun í samanburði við 
þá alvöru, sem af ábyrgðunum 



104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


hefir stafað og stafar enn. Það 
sverð liangir y'fir liöfðum fjölda. 
bjargiálnamanna, en er fallið að 
hálsi margra. Sú saga mun ganga 
um öll lönd, ef að líkindum lætur. 
En liún sverfur jafnfast að Aust- 
ur-lslendingum, þó að svo kunni 
að vera, að samskonar saga ger- 
ist í hinum löndunum. Það lítur 
sæmilega rit á pappírnum, að fáir 
(fjölskyldu)menn þiggi af sveit á 
Islandi nú á dögum. En þegar 
gætt er betur að og kurlin t.índ til 
kolagrafarinnar, kemur í ljós, að 
fjöldi manna í landinu er upp á 
náunga sína kominn. 0g sumir 
þiggendanna eru einhleypir menn, 
eigi allfáir heilbrigðir og gætu séð 
sjálfum sér farborða, ef vilja og 
viðleitni sýndu til dáða og drengi- 
legs lífs. 

Vinnubrögð. 

Verkamenn og forkólfar þeirra 
'tala um og- heimta vinnudaginn 
styttan. Gott væri, ef það gæti 
tekist. Sífelt stríð kyrkir isálina 
eða beygir; tómstundir og hvíld 
myndu lyfta henni og gera hana 
glaðari en nú er hún víðsvegar.— 
Islenzldr sveitamenn eiga við 
sjálfa sig um vinnudagslengdina 
og áframhaldið, og konur þeirra 
slífct hið sama. Nauðsynin slcer 
úr þessum málum á þann hátt, að 
alla dag þarf að vinna svo lengi 
sem vakan hrekkur til, þar er 
ekfcert undanfæri. Bændurnir afla 
því að eins þeirra heyja, sem lífs 
nauðsyn þeirra krefur, að unnið 
sé vel og lengi 'hvern dag, sem 
grasið stendur. Og konurnar 


mega efcfci sofa nægju sína, ef inn- 
anbæjarstörfin eiga að ikomast í 
framkvæmd—þau allra brýnustu. 
Hjálparhöndum bændanna og hús- 
freyjanna fækfcar stöðugt. Unga 
fólkið fer í skóla á haustin og í 
vetrarvistir, í kaupstaði fara 
stúlkur til hússtarfa, og karlar til 
sjávar. Af þessum ástæðum brýt- 
ur nauðsyn vinnunnnar lögin þau, 
sem mannúð mentunar og linkind- 
ar hygst að setja. Eigi vil eg 
draga fjöður yfir þau sannindi, 
að meiri vinnu er nú afkastað með 
jöfnum mannafla en fyrrum var 
og stafar sá viðauki af bættum á- 
höldum og skynsamlegri vinnu- 
háttum. Þeir sem á sjóinn sækja, 
eru nú flestir hættir áraburði. 
Yélarnar ýta bátum og skipum 
móti stormi og straumi. En sjó- 
sóknin er nú svo hlífðarlaus, 
vegna þess hve langdrægt er á 
miðin, að nálega gengur sólar- 
hringur heill í mörgum viðistöðv- 
um til hvers róðurs—þó ekki sé 
róið. — Við þetta harðræði, á- 
reynslu og svefnleysi, búa þeir, 
sem eru húsbændur sjálfra sín á 
útveginum, eins og- hinir, sem eru 
undirgefnir útvegsmenn. Þarna 
skapar nauðsynin, eins og við 
heyskapinn í sveit, lilífðarleysið. 
Þessir menn sofa helzt á leiðinni 
út á mið og á heimleið af miðum, 
þannig að sjómcnnirnir skiftast á 
um að sjá um sfcipið. Landmenn- 
irnir, þeir, sem gera að afla og 
lieita línu, verða einnig að vinna 
mi'klu lengur á sólarliring hverj- 
um, en þeir menn telja sæmilegt, 
sem kalla sig alþýðuleiðtoga. 



FRÁ ÍSLANDI 1927 


105 


Annars er þess! aS geta, að sjó- 
menn fá livíldartíma, þegar þær 
árstíðir eru, sem engar gæftir eða 
afla gefa. Þá geta þeir notið 
hvíldar og skemtana, En sveita- 
maðurinn má aldrei um frjálst 
höfuð strjúka að 'því leyti. Fjár- 
gevmsla og önnur heimilisstörf 
kalla á hann hverja stund, svo að 
honum eru engin setugrið gefin. 
Yinnutími hans er 12—14 Idst. all- 
ar árstíðir, og ekki eru fconurnar 
betur settar. 

Eg gat um bætt vinnubrögð. Nú 
eru he-star meira notaðir en áður. 
Kerrur eru á flestum bæjum og 
sláttuvélar allvíða, þar sem engj- 
um háttar svo að þeirra njóti. Þá 
má nefna “rakstrarkonuna” svo- 
fcölluðu. Hún er svo gerð, að 
grind er á ljánum, sem sópar gras- 
inu úr ljáfarinu í múginn þar sem 
skáraslátt er hægt að fremja, þ. e. 
a. s. á sléttlendi votu. Þetta tól er 
mesta þing og þó eigi alment enn 
nema í sumum sveitum. Prjóna- 
vélar ryðja sér til rúms, eldavél- 
ar og ofnar sömuleiðis. Nú dreym- 
ir alþýðu um raflýsingu og raf- 
suðu. Ef þess háttar hlunnindi 
kæmu í sveitabæina, væri 'bætt úr 
feikna böli alþýðu. Efnaskortur 
stendur fyrir þeirri umbót, enn 
sem komið er. En eigi er um að 
kenna deyfð né drunga. Þetta er 
hægfara að vonurn, en þokast þá 
áfram, ef vel er á haklið því mál- 
efni. 

Nú er svo fcomið í einni sýslu 
landsins. Skaftafellssýslu, að al- 
þýðusmiðir eru orðnir færir um 
að útbúa heimilin raftækjum og 


þar er lausn málsins að því leyti, 
að þeirra manna frammistaða er 
og verður rniklu ódýrari en hinna, 
sem lærðari eru og frekari til 
fjárins, vegna lærdómsins mikla, 
sem æ er dýr á sér, þegar liann 
er einn um hituna. Þetta mál er 
mesta menningarmál sveitanna og 
miklu meira, en liitt, að fá varp- 
tól raddanna inn á hvert heimili, 
þó að það væri fýsilegt fyrir for- 
vitnina. Það er munaðarmál. En 
raflýsingin er lífsnauðsyn og raf- 
suðan slíkt liið sama. 

H eimilisiðnaður. 

1 ungdæmi mínu um 1880 var á 
sveitabæjum unnið úr ullinni til 
heimilisþarfa og svo selt smáband 
í kaupstaði. Fólkseklan hefir 
dregið úr þessum iðnaði að miklu 
leyti. Vefnaður heimilanna hefir 
rénað, enda eru nú prjónavélar 
teknar við að gera sofcka og nær- 
föt. Og verksmiðjur tæta í utan- 
hafnarföt að sumu leyti. Enn eru 
tætt reipi og net riðin, þar sem 
veiði er. Prjónafötin og sokkarn- 
ir þeir hafa sína kosti og galla. 
Kostirnir eru þeir að fljótlegt er 
að koma upp þessum flíluim og 
fyrst í stað eru þær skjólgóðar. 
En við slitið eru þær skjóllitlar 
og ilt að bæta þær, sli'tna á þann 
hátt, að alt gliðnar og verður eins 
og sía, Enn er að nefna skóna. 
Þeir eru úr skinni heimagerðir að 
fornum sið. Og þó eru grimmí- 
skór að ryðja sér til rúms. Þeir 
þykja þó gallagripir að því leyti, 
að fótrekja stafar af þeim, vegna 
þess, að gufan, sem út úr fótunum 



106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


rýlcur, ’kemst eldki á burt o,g sezt 
að í sokkunum. Auðveldara er að 
liirða um þessa skó, en skinn-skóna 
o g mun mega telja þá til bóta, 
þrátt fyrir annmarkana, sem þeim 
fylgja. 

Margir sveitamenn smíða hey- 
skaparáhöld sín, orf og hrífur, 
hestajárn og enn kunna margir 
að bregða gjarðir. Mikla stund 
leggja bændur á girðingar úr 
gaddavír og eru þær þó tvíeggj- 
að sverð, þ. e. a. s. dýrar og end- 
ast verr en vel. Fénaður treður 
sér milli strengjanna, þegar þeir 
slakna. En það er þeirra liáttur 
að lóta undan snjóþunga. ag svo 
þunga sjálfra sín. Vírinn ruddi 
sér til rúms á fáum árum. En held- 
ur minka vinsældir hans við kynn- 
inguna. Ryðbruni herjar á vír- 
inn, þó hægt fari og á allan hátt er 
hann gallagripur, og miimi vörn í 
honum en ætlað var í fyrsta kasti. 

Auhagetur 

Sveitabændurnir og þeirra fólk 
lifir á kvikfénaði svo sem vænta 
má. En illa gengur að láta af- 
urðir fjárins hrökkva fyrir þörf- 
unum. Ýmsir leita sér að auka 
atvinnu til hagsbóta. Sumir fara 
í vegavinnu á vorin, þeir sem lítil 
bú hafa. Sumir í sláturhús á 
haustin, þann tíma, sem fjártaka 
stendur yfir. Sumir og þeir eru 
x-eyndar margir, elta rjúpur alt 
haustið. Sú veiði sýnist vera á- 
litleg, þegar maður fær xxpp undir 
50 á degi og rjúpan selst á 50 aura. 
Þó fer svo að fáir fitna á fugla- 
veiði þeirri, xxxx sem fyrrum þegar 


mál.sliáttur þessi varð tii. Byssa 
og skotfæri eru dýr, og skóslitið 
mikið. Þessi veiði er sótt svo 
geyst, aS nærri stappar óðs manns 
æði, hlaupið um fjöll og fii'nindi, 
og varla neytt svefns eða matar. 
Svo er það að telja, að flest öll 
heimilisverk eru vanx-ækt, þar sem 
er fátt um manninn, naumast flutt 
á tún mýkja eða jarðabótum sint. 
Þó fémunir komi fyrir rjxxpna- 
veiði, ber lítið á því að þeir nxenn 
efnist. Þessi aðgangur er sum- 
xxm áhoi’feixdum gleðilaus. En eigi 
tjáir um að tala. Eignarréttur 
mamxa er bókstaflega fcxtum troð- 
inn, því að eixgir hirSa xxixx landa- 
merld, er til rjxxpna ganga. 

Yiðskifti sveita- og sjómanna 
haldast við, að nokkru. Sveita- 
menn selja liey og mjólk, smjör og 
þess háttar, sjómenn láta í móti. 
fiskifang, lyfur í hey, grásleppu 
og rauðmaga. Þessi viðskifti éru 
til liagsbóta báðum og hafa geng 
,ið erjulaust, þar sem eg þekki til. 

Skemtanir 

Ungmennafélags hreyfingin 
barst til landsins fyrir hér um bil 
25 árum og eru þau um allar sveit- 
ir eða svo að kalla. Þau eru til 
nytsemdar tvímælalaust. Fyrst 
og fremst hafa þau á skildi sínum 
hófsemi og bindindi, svo að vín 
og tóbak er eigi leyft. Æfingar 
og íþróttir eru hafSar með hönd- 
um og taflbrögð. Félögin halda 
fundi sína all-oft og halda úti 
blöðum, sem skrifuð eru. Á þann 
liátt fæst ælfing í að fara með orð 
og hugsun í ræðu og riti. YíSa er 



FRÁ ÍSLANDI 1927 


107 


lítið um liúsrými fyrir þessa fundi 
einkanlega, þegar fleirum er á 
fundina leyft, en félögnnum sjálf- 
um. Oft er farið svo að úrlausn 
þeirra efna, að húsaslrjól er veitt 
ýmist á þessum bænum eða hin- 
um, fundirnir færðir til. Helzta 
skemtun í sveitunum fæst í skjóli 
ungmennafélaganna, Fundirnir 
liafa að vísu dansa öðrum þræði 
og er ekki um það að fást. Félög- 
in bera fyrir brjósti húsabygging- 
ar handa sér og hafa komið þeim 
upp á sumum stöðum. Þá er þess- 
um félögum ant um heyskapinn. 
Sumstaðar heyja þau og geyma 
til vetrar. Sá heyskapur fer fram 
á einum degi í félagsskap, þar sem 
engjakostur er. Þá ber það við 
alloft, að un§mennafélögin slá hjá 
þeim bændum, sem sjúkir eru um 
'langt skeið, sunnudagskveld, vel 
úti látið til dæmis. Þessi félags- 
skapur er vel innrættur og horfir 
til þjóðþrifa. Hitt er satt, að hann 
er enn má.ttar minni en æskilegt 
væri, og horfir þó til vaxtar og 
viðgangs. 

Ef eg man rétt, var Jóhannes 
glímu-'berserkur Jósefsson ein- 
hver allra fyrsti hvatamaður að 
þessum félagsskap hér í landi, 
flutti hann frá Noregi til Aíkur- 
eyrar, og þaðan breiddist hann út. 
Önnur félagsskapar alda, Góð- 
templara reglan, kom einnig frá 
Noregi til Eyjafjarðar, þó fyrri 
væri—ef eg man rétt að greina. 
Svo má segja, að Eyjafjörður sé 
góður lending/arstaður útlendra 
lirejrfinga. Þeim lieiður, ,sem liann 
eiga skilinn. Og hinum ósæmdin, 


sem eru valdir að óhamingju lands 
og lýðs, fyrri og síðar. 

Afhoma alþýðu. 

Löngum var þröngt í búi á fyrri 
dögum og 1 sést bóla á skortinum í 
frásögnum annála og árbóka. Vér 
sem lifðum kringum 1880—ísaár- 
in og harðærið, sem flest fólk 
flæmdi úr landi, kunnum grein á 
þeim örðugleikum. Nú lifa lands- 
ins börn við allsnægtir í saman- 
burði við það, sem þá gerðist. En 
sá er þó annmarkinn á nútíðarlíf- 
inu, að kvi'ksendi skuldanna er 
svo að segja hyldjúpt. Þær eru í 
ölium áttum: í verslunum, kaup- 
ifélögum, bönkum og sparisjóðum. 
Dýrtíðin, sem styrjöldin mikla 
olli, skapaði þes.sa hylji, þessi 
undirdjúp. Þjóðin og börn henn- 
ar munu lengi horfa niður í þessi 
afgrunn, áður en yfir lýkur. Geta 
vil eg þess, að ýmislegt er nú til 
í híbýlum almennings, sem vegur 
að nokkru móti þessu skuldabasli, 
svo sem bætt húsakynni, eldavél- 
ar, ofnar, prjónavélar, spunavél- 
ar, skilvindur. En þó er það svo, 
að örðugt er að ganga og standa 
uppréttur undir slkuldaþunganum. 

Margir gerðu sér glæsivonir um 
kaupfélagsskap og samvinnu. Þau 
liafa ekki orkað því, að bjarga 
landslýðnum til hlítar. Frelsið og 
samgöngubæturnar hafa eldci 
heldur reynst eins vel og ætlað 
var. Eitt er það með öðru, sem 
sligað hefir á síðustu árum bænda- 
stétt vora: kaupgjaldið. Dýrtíðin 
og fall krónunnar ruglaði öllum 
réttum rökum. Og aldarandinn 



108 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


gerðist hlífðarlaus, þannig, að 
liver reyndi að flá náunga sinn í 
kaupum og sölum. Lausafólkið 
tók liærra kaup en atvinnuvegirn- 
ir jþoldu. Það flaug með kaupið 
út í veður og vind mentunar og 
skemtana, lifði í glaumi og gleði. 
En bændur og búþegnar sátu eft- 
ir með sárt enni og oft og tíðum 
ábyrgðina þá, að sja um börn og’ 
skyldulið lausingjanna, sem flugu 
út í veður og vind, og sveitar- 
stjórnarlöggjöfin batt þeim á 
lierðar. Sú löggjöf er óhræsis 
mönnum hliðhoM, en hinum til 
þunga, sem sitja um kyrt og græða 
landið. Áður drap eg á ábyrgðar- 
skelli, sem stafa af glæframönn- 
um og- angurgöpum. Þessi sama 
saga er í Yesturheimi kunn og er 
á þessi misendi drepið í Land- 
námu Thórstínu í kafla, sem gaml- 
ir höldar hafa ritað um afleiðing- 
ar óífriðarins. Enn í dag heimtar 
lausafólkið miklu hærra kaup en 
bændur geta greitt. Svo ramt 
kveður að þessu misendi, að nú í 
mörg ár hafa bændur og liúsfreyj- 
ur unnið að búum sínum kaup- 
laust, en kaupafólkið bor,ið frá 
borði, svo að kalla mætti fullar 
liendur fjár. Þetta má sanna með 
aug'l jósurn dæmum; sem eru á 
hverju sti’ái. Þau eru á þessa 
leið: Ómagalaus, skuidlaus hjón 
hafa aðeins haldið við nú í mörg 
ár, og þó tapað heldur en hitt. 
Þau hafa ekki lagt í kostnað á 
nofckurn hátt. Hvar er þá þeirra 
kaup og rentan af jþrð og búi?-—- 
Það a ! lt fer í kaupgjald og útgjöld. 
Skattar og skyddur eru óbærilegir 


í landi voru og mun sú óvættur 
vera landlæg í flestum löndum'. 
Þessi árin geldur þjóðin um 10 
miljónir til landsjóðs, sem oflætis- 
mennirnir nefna ríkissjóð af ein- 
tómri fordild. Þar að auk eru 
sveitagjöld, sem slaga hátt upp í 
þessa ofurfúlgu. — Þetta er of- 
raun atvinnuvegum vorum. Og 
þjóðin sligast undir byrðinni. 

Fullveldið er okkur dýrt, þó að 
mestur hluti útgjaldanna sé bund- 
inn við heimabrangsið. — En það 
má fcenna fullveldis mikillætinu, 
að sú uppþemba gat af sér alls- 
konar óaðgæzlu í fjármálum og 
jafnvel ofdirfsku og hleypti of- 
vexti í fingurna á sumum mönn- 
um. 

Nú eigum vér eftir að standa 
frammi fyrir allri Heimskringl- 
unni á 1000 ára afmæli Alþingis 
og þarf til þess nokkurn fótastyrk 
og' höfuðmátt slífct liið sama. Mig 
svimar v,ið þá hugsun og fleiri en 
einn mun sundla, þeirra manna, 
sem hafa hugboð um ábyrgð og 
eftirköst. 

Mentun og þessháttar 

Nú er alt fólk í landi voru at- 
kvæðisbært með því móti, að not- 
ið hefir “upplýsingar” kennara. 
F'lestir frömuðir þjóðar vorrar 
gerðu sér miklar vonir um árang- 
urinn af tilsögninni og heyrðu að 
af henni mundi stafa hverskonar, 
viðgangur einstaklings og alþjóð- 
ar.— 

Eg liefi udanfarna daga verið 
að blaða í og lesa í landnáma bók- 
um Þorleifs og Thorstínu Jaokson 



FRÁ ÍSLANDI 1927 


109 


og glað'st af frásagnarlist þeirra, 
sem þar segja æfisögur sínar — 
ólærðir menn að öllu leyti, en svo 
greinagóðir, að furðu sætir, þar 
sem þarna eru að verki menn, sem 
alla æfi vóru erfiðisvinnu liáðir og 
jafnvel skortinum. Hálfgildings 
mentamenn vorir mundu naumast 
betur gera. Annars þarf ekki í 
þess liáttar samanburð. Hitt er 
að greina, að þrátt fyrir uppeldis- 
kenslu í barna- og alþýðuskólum 
vorum undangengin 40 ár, er svo 
háttað í landinu, að aldrei frá 
byggingu þess, hefir veitt svo 
auðvelt sem nú s. 1. árin, að seila 
þorra manna aftan í lýðs’krumara 
og ósannindamenn, þar sem um 
allsherjar málefni er að ræða. 
Þetta misendi er svo áþreifanlegt. 
að ekki tj'áir móti að mæla. Eg 
vil t. d. nefna það, að 1909 var 
þjóðinni ta'lin trú um að samn- 
inga-uppkastið við Dani, sem 
Hannes Hafstein stóð að, leiddi 
þjóð vora til niðurdreps land- 
ráðamenskunnar. En þeir samn- 
ingar voru samkvæmir þeim rétt- 
indum til handa þjóð vorri, sem 
Jón Sigurðsson og Benedilct 
Sveinsson dreymdi lengst og liæzt 
um, allri þjóðinni þá til gleði og 
aðdáunar. Mótstöðumenn Hann- 
esar Hafsteins og uppkastsins 
neituðu aldrei því, að það færi 
eins langt og Jóni og Benedikt 
þótti gott. — Síðan hefir þjóðin 
verið gint með ósannindum við 
þingkosningar, allmikill fjöldi 
hennar. Nýjabrumsmentunin get- 
ur ekld reist rönd við þjóðmála- 
skreytninni, dugar ekki til þess, 


m. ö. o. setur eigi undir leka 
grunnfærninnar. Þessi litla þjóð 
getur ekki risið undir fullveldi, 
nema í orði kveðnu. Mannalætin 
lenda í þeim ógöngum að lokum 
að reisa sér um öxl hurðarás f jár- 
gjalda til ‘ 4 ríkisins, ’ ’ sem þegnarn- 
ir 'fá ekki borið á herðum sér. 
Sennilega fer svo, að bjargálna- 
menn reyna að forða sér úr landi, 
þegar svo er fcomið, sem skamt 
mun að bíða, að þeir verði upp- 
etnir af sveit og “ríki. ” Jafnað- 
armanna foringjarnir ætla að 
bæta úr öllu með þjóðnýtingu. En 
með þeirri forystu mundi aðeins 
nýr asni verða leiddur inn í her- 
búðirnar—um nýjar dyr, því að 
þeir menn kunna ekki skynsamleg 
bjargráð. 

Hittur nagli á höfuðið. 

Það tíðkast um allar sveitir, að 
stökur eru gerðar, sem hitta nagl- 
ann á liöfuðið. Þessi staka fædd- 
ist í kaupstað nýlega, daginn eftir 
að “ jafnaðarmenn” unnu á í bæj- 
arstjórnarkosningum, en vísuna 
gerði borgari; sem þó er ekki 
nalfnkunnur fyrir ljóðagerð, djúp- 
hygginn: 

“Upp er skorið engu sáð, 
alt er í varga ginum; 
þeir, sem aldrei þektu ráð, 
þeir eiga að bjarga hinum.” 

Vísan er mæta vel gerð og hefir 
þann vísdóm að geyma, sem tek- 
ur út í allar áttir þjóðlífsins — 
auðvitað á líkingarlegan hátt, eins 
og gerist um skáldskap. Það seg- 
ir sig sjálft. 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Alstaðar hefir það sannast í 
landi voru, að þeir menn hafa á 
umbrotaárum síðustu boðafalla 
staðið föstustum fótum, sem hafa 
farið varlega að ráði sínu og ver- 
ið tortryggir gagnvart umturn- 
inu. íheldnir, fastlyndir menn, 
sem lifað hafa svipað því, sem 
gerst liefir í landinu, áður fyrri, 
hafa varðveitt fjárhag sinn og 
heilsu, sína og sinna. En það er 
satt, að þeir liafa smám saman 
verið neyddir til að lúta í lægra 
haldi fyr.ir “þeim, sem aldrei 
þektu ráð” í raun oy veru, mönn- 
um, sem gerðu kröfur til annara 
en sjálfra sín um fjárframlög og 
afrek.— 

Leiðtogar svo kallaðir liafa ris- 
ið upp í öllum áttum, heiftúðugir 
og nasbráðir, sem náð hafa tang- 
arhaldi á f jölda manna með orða- 
gjálfri og spádómum um sælu og 
auðæfi, ef þeirra forsjá væri hlítt 
—isem þó er alls engin forsjá. 
Þessir menn sá engum grókornum, 
og mun uppskeran bregðast, þeg- 
ar svo illa er í garðinn búið. — 

Það brennur við í landi voru, að 
þjóðleg gætni er lítilsvirt og slig- 
uð af hálfu uppivöðslunnar, bæði 
á fjármálasviðinu og þjóðmála- 
sviðinu. Þessir anmnarkar munu 
ganga urn öll lönd að vísu. En 
stóru skipin þola betur áföll en 
smáfleytur, sem skvettur ganga 
ytfir, auk lieldur stærri ólög. Lík- 
indi virðast mæla með því, að ís- 
lenzkir sveitamenn yrðu síðla 
teymdir á eyrunum, þó að at- 
kvæðasmalar kæmu til þeirra með 
gapanda gini. En þó hefir stapp- 


að nærri um það. Hitt er minna 
tiltökumál, þó að takast mætti í 
þéttbýlum þorpum að æsa upp lýð- 
inn, þar sem daglegum blaðaút- 
gáfum og fundaæsingum verður 
við komið. Þessi taumþægni al- 
mennings hefir vaxið þrátt fyrir 
aukin skólafræði og má af því ráða 
þann sorglega sannleika, að skóla- 
mentun orkar ekki því að koma í 
vitsmunina vexti og viðgangi al- 
ment. 

Þar sem jarðvegurinn er dásam- 
lega frjór frá umliðnum öldum, 
getur það gengið á tréfótum 
strá'kalukkunnar urn tímabil — 
það hátterni að skera upp án þes.s 
að sáð sé. Það gera menn, sem 
fleka náunga sína í ábyrgðir, sem 
ábyrgðarmennina brenna á baki 
að lyktum. Slíkt hið sama g°ra 
þeir gapuxar, sem ærslast í “um- 
bóta” áætlunum á þann hátt, að 
þeir menn verða að borga brús- 
ann, sem standa á fornum merg 
viturlegra lifnaðarhátta. En þeir 
menn verða fljótt mergsognir, 
þegar á þeim lafa ótal blóðsugur 
og mergætur mannfélagsins, í 
skálkaskjóli löggjafar, sem er al- 
æta í efnum og áhöldum forsjáln- 
innar. 

Tvær þjóðir í landi. 

Svo má að orði kveða, að nú lifi 
tvpr þjóðir í landi voru — eða 
jafnvel þrjár: Sveitafólkið, dag- 
launamenn og 'sjómenn í þorpum 
og svo kaupmenn og embættis- 
menn og aðrir borgarar í bæjun- 
um. 

Hugsunarháttur, lifnaðarhættir 



FRÁ ÍSLANDI 1927 


111 


og jafnvel mál þessara stétta er 
býsna ólíkt. Allar þessar stéttir 
eiga sammerkt að einu leyti: Þær 
halcla, aS sín kjör séu verst, þeg- 
ar öll kurlin komi' til graifar. 

Bændastéttin lifir í lægstum 
loftköstulum allra stéttanna. Hún 
veit það vel, aÖ í hennar landi 
geta engin höpp komið á daginn. 
Ef hún á að geta komist af, verð- 
ur að vinna. og spara. alt hvað af 
tekur. Allmargir bændur hafa nú 
á síðustu árum selt bú sín og jarð- 
ir og flutt sig “á mölina,” sann- 
færðir um það, að daglaunavinna 
sé þó betri en búskapur í sveit 
Svo hart hefir fólksekla og kaup- 
hæð sorfið að bændunum. Þó er 
þeim sárt um skepnnrnar, sem 
þeir hafa alið upp og fóstrað og 
jörðina, sem þeir hafa slitið á 
barnskóm sínum.— Aftur á móti 
halda daglaunamennirnir á möl- 
inni, að bændunum líði vel, og 
sumir þeirra láta í veðri vaka, að 
sig langi í sveitina, ef kostur væri 
á þeini umskiftum. En það er 
auðveldara að selja bú upp í 
skuldir, en að stofna búnað með 
skuldafé, svo sem nærri má geta 
þess vegna reyna engir að fara af 
mölinni á grasrótina. Háa dag- 
kaupið síðustu ára vex bændun- 
um í augum, og þykir líklegt að á 
því megi iifa allgóðu lífi. Reynsl- 
an sker úr, en liætt er við að hún 
verði kaldrifjuð og sízt af öllu 
mjúkhent, ef að vanda lætur. Þeir 
sem í þorpin flytja, líta svo á, að 
í þeim ,sé lifað betra lífi í mat og 
drykk, klæðaburði og skemtunum 
en í sveitinni verði viðkomið. Tni- 


in á nýju fötin keisarans er enn við 
lýði, og svo mun verða fyrst um 
sinn, ef að líkindum lætur; því að 
manneðlið er æ hið sama, þó að 
ýmsu viðri. 

Pólkstraumur úr isveitum til 
borga er faraldur, sem gengur vf- 
ir öll lönd, og okkar land er háð 
sama lögmáli. Þorpin eru enn 
með sveitafólki að sumu leyti. En 
smám saman vex upp í þeim kvn- 
slóð, sem er annarar ættar og lif- 
ir öðru lífi en í sveit gerist. Og er 
farið að bregða í það horf í flest- 
um sjóþorpum. KlæSaburður og 
málfæri hneigist í útlenda átt, og 
fer sú breyting í vöxt. Unga kyn- 
slóðin í bæjunum tekur upp og 
temur sér málfæri, sem er Islenzk- 
unni ósamboðið. Og það vil eg 
segja, að ísLenzka æskan Vestan 
hafs liefir litla máifegurð að læra 
af íslenzku æskunni í bæjunum, þ. 
e. þorpunum hér heima — nema 
umskifti verði til bóta. Þá eru 
embættismenn og kaupmenn, 'þeir 
ætia í hjartans einfeldni sinni, að 
bænda beyglurnar séu sjálf 
skaparvíti og veL sé liægt að Lifa 
góðu lífi á iandsbygðinni. Em- 
bættismennirnir /þykjast Lifa við 
harðan kost ,og reyndar munu 
þeir iiafa í fuilu tré að lifa. Þó 
eru þeirra híbýli sómasamleg, og 
margir þeirra geta farið skemti- 
ferðir, á sumrin, jafnvel út úr 
landi voru. Það er gott að geta 
það. Og þeir, sem það gera, eru 
þó ekki á flæðiskeri staddir. 

Reíkular hugrenningar. 

Eg hitti að máii s. 1. vetur reyk- 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


víslían ihálaunamann, mállireyfan. 
Hann hafði ferðast næstliðið sum- 
ar um sveitir í nágxenni Reykja- 
víkur — sér til vonbrigða. Hon- 
um þótti bændurnir framtakslitlir, 
dýrseldir, konurnar sáust ekld 
'komu stundum sumar þeirra, ekld 
í augsýn ge.stanna, maturinn fa- 
breyttur og ekki vel þrifalegur. 
Þetta lét bann sér um munn fara. 
Eg bélt uppi vörnum á þessa leið: 

Ábyggilega vinna bændurnir 
það, sem þeir orka. Hitt er ann- 
að mál, að lítið ber á afrekum. 
Svo sem nærri má geta, bverfur 
eins manns vinna á jörð og þó 
tveggja sé, án þess að á beri. 

Túnræktin, garðvinna, heyskap • 
urinn, baustferðir með fé til lóg- 
unar, viðhald húsa — nlt þetta 
tekur til sín vinnu og þessi störf 
gera sig ekki sjálf. Konurnar liafa 
alt annað að gera í sveit en sitja 
hjá og verða að bæta við sig um- 
sjón gesta, þegar þá ber að garSi 
og sjá um sama leyti fyrir heimiii 
sínu. Sala grei&ans er að líkind- 
um aldrei of bá um heyanna tíma; 
þá tefja gestir fyrir verkum, svo 
að miklu munar, stundum raska 
þeir rúmbvíld lúinna heimamanna. 
ÞrifnaSur á sveitaíbæjum er 
þannig, jafnvel í kotum, að 
minni reynd, að bverjum sæmi- 
legum gesti er samboðiS. — Hvor- 
ug-ur okkar gat sannfært binn um 
sitt mál. Eg drep á þetta til að 
sýna djúpið, sem er á milli sveita- 
lýðs og borgarlýðs. ÞaS er víst 
ekki of mælt er eg segi, að í landi 
voru búi tvær þjóðir eða þrjár. 

Gestrisni í fornum skilningi á 


að vísu dauSadóminn yfir sér í 
sveitum, sem eru undir átroðningi 
sumargesta. Hún getur eigi stað- 
ist, þar sem fólkiS vill bjarga sér 
og sínum. 

,Eina og þó tvær sögur, sagði mér 
Borgfirskur bóndi og annar au.st- 
ur í Rangárvallasýslu. Reykvísk- 
ir efnamenn vildu fá sumardvöl 
bjá þeim fyrir konur og börn, en 
vildu eigi bús né aðstöðu til eldi- 
mensku, þegar það kom í ljós að 
sveitakonurnar gátu ekki bætt á 
sig að þjóna þessum sumarfugl- 
um til borðs og sængur. Reykja- 
víkur fólkið ætlaðist til þess, að 
því væri bætt á sveitabeimilin, 
fólkslítil um sláttinn, — eins og 
sveitakonurnar væru til þess hæfi- 
legar. Þetta sýnir skilningsskort- 
inn á kjörum og aSstöðu sveita- 
heimilanna. — 

Aftur gera sveitamennirnir ráð 
fyrir því, að þetta fólk geti borg- 
að dýru vei'Si það sem það fær úti 
látiS. Sannast enn bið forn- 
kveSna “að margur ristir breið- 
an þveng a f a n n a r s manns 
skinni.” — 

LífiS er orSiS með allmiklum 
hraSa í landinu síðan samgöngur 
bötmxSu og* farartæki, bílar komxx 
og draumar fjalla um flugferSir. 
YfirbragS almennings er orðið 
xneð meiri gleðibrag en áður var 
og málrómurinix bressilegri. Eg 
man þá tíð, þegar landslýðurinn 
bjó við hallærið og vesturfarar 
bxxgurinn var mestur. Augun voru 
döpxxr og málrómur margra nærri 
því vælulegur. Nxx eru öreigarxx- 
ir, hvað þá hinir, djarflegir í 



FRÁ ÍSLANDI 1927 


113 


bragði og í limaburði. Þetta er 
g-leðilegt að sumu leyti. Svo er 
að orði komist í Hávamálum fyrir 
1000 árum, að “glaður og reifur 
skyli gumna liver, unz sinn bíður 
bana. ’ ’ 

Vonlaus þjóð er dauðadæmd 
og vonlaus einstaklingur slíkt hið 
sama. En að baiklijarli þurfa von- 
irnar að hafa skynsamlegt vit, ef 
þær eiga að geta heitið með réttu 
hjálparvættir eða bjarg*vættir 
mannanna og þjóðanna. 

Augnablih, sem eigi gleymast. 

Eg hefi nú drepið niður fing- 
urgómum á víð og* dreif um þjóð- 
lífið og landið, eftir því sem mér 
þykir brýnust ástæða til. Nú vil 
eg að lokum minast á þrjá staði, 
sem eg heimsótti nýlega við höf- 
uðstaðinn, því að þar bregður 
fyrir myndum, sem kasta frá sér 
ljósi og skuggum yfir víðáttusvið. 

Úti á Seltjarnarnesi við Eeykja- 
vík er vísir að gamalmennahæli, 
10—20 konur og karlar, konurnar 
fleiri ef eg fer óvillur vegarins. 
Sr. Ástvaldur Gríslason hefir 
mest gengist fyrir þessari stofn- 
un og sér um hana. Þegar eg leit 
þar inn, þótti mér sem eg sæi 1000 
ár aftur í tímann, svo frábrugðið 
var þetta gamla fólk hversdags- 
lýðnum í höfuðstaðnum. Mjaðma- 
miklar miðdigrar konur sátu þar 
við ro'kk, með stórt niðurandlit og 
á allan hátt öðruvísi en kynslóðin, 
sem sézt á fagnafundunum, á göt- 
unni og í skrifstofunum. Þarna 
voru dætur náttúrunnar í gamalli 
skinn-útgáfu, Evudætur, sem enn 


áttu sjálfvaxið hár og aldrei höfðu 
borið bræðing á andlitið. — Karl- 
arnir voru á sinn hátt viðlíka. Þar 
var Gunnar vefari, um áttrætt, 
hafði hann vef uppsettan og til 
þess búinn að draga í höldin. 
Hann bauð í nefið, en það var nú 
ekki notað. Annar áttræður öld- 
ung-ur, mjög þjóðlegur, var þar, 
Signrður bóksali, lítill maður 
vexti, sem bar um sveitir bækur 
um hálifa öld, ef eg man rétt og var 
sá baggi oft alt að vættarþyngd, 
þ. e. 40 kíló. Marga mjöllina óð 
þessi kauplági alþýðufræðari, og 
aura og vaðla slíkt liið sama. Nú 
harmaði hann það mest, að geta 
eigi lesið á bók fyrir sjóndepru. 

Hæli þetta hefir sæmileg hfisa- 
kynni, mjólkur kýr og svo ráðs- 
konu, og virðist þar vel um geng- 
ið og ánægja ríkja í gömlu hug- 
'Skotunum. Sr. Ástvaldur ( sýndi 
mér hælið. Þegar við geng-um 
þaðan, mætti okkur hópur söng- 
manna, sem ætlaði að syngja þeim 
til sálubótar í Hallgrímssálmum. 
— Inni í borginni spilaði um þetta 
leyti á fiðlu rússneskur snillingur. 
Eg trúði því eins og hinir, að hann 
væri snillingur. Frá honum fór 
mergð manna lófasár af ofur- 
'klappi, og tómhentari að fé, en til 
lians fór. Það eru orðin trúar- 
brögð í landi voru, að allir söng- 
menn og spilagosar, sem koma frá 
útlöndum til Reykjavíkur, séu 
snillingar. Öll blöðin eru sam- 
mála um það. 

Minnilegustu 10 mínúturnar, 
sem eg hefi lifað, eru þær, sem eg 
lifði á Kleppi, vitfirringanna s. 1. 



114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vor og gekk gegmim dvalarstað 
þeirra, sem þar eru nokkurn veg- 
inn lausir. Allir þögðu og liéldu 
kyrru fyrir. En augnaráð þess- 
ara manna gekk í gegnum mig 
eins og spjót myndu ganga. 

Þangað ók eg á bifreið á páska- 
daginn í sólskinsdýrð. Ha'lið er 
á fögrum stað, gagnvart Yiðey, 
klaustureynni fornfrægu og höfð- 
ingjasetrinu. Hælið hefir verið 
allmjög stækkað nýlega. Aðsókn- 
in er svo raunalega mikil. Ekki 
er mér kunnugt um hvort þar fæst 
hati, nema þá örsjaldan. Geðveiki 
er þrálát og mun vera nálega ó- 
læknandi. Augnatillit þessara ó- 
gæfubarna tjáði mér frá og sýndi 
fjarska örvæntingar og hyldýpi 
angistar. Mér vrtist þarna fleira 
af konum en körlum. Það gæti 
verið eðlilegt, eða réttara sagt að 
vonum. Ivonur eru viðkvæmari 
ög veigaminni en þeir. Og ef svo 
væri, sem líklegt virðist, að oft 
komi geðveiki af brotnum vonum, 
gæti verið sennilegt, að kvenkyn- 
ið hefði á hálku ástamálanna 
fengið af sterkara kyninu þau oln- 
bogaskot, sem kom kveneðlinu á 
kaldan klaka áttaviltra tilfinn- 
inga. Þetta ern aðeins getgátur. 
Sá, sem lítur þessa hörmulegu 
vesalinga, lilýtur að grípa um 
augun og geta sér til um orsakir. 
Sumt er geðveika fólkið af þannig 
veilduðu foreldri. Geðbilun geng- 
ur í ættir. Annar.s fer vitfirring- 
um fjölgandi í veröldinni, þó að 
mentun og mannúð sé talin í vexti 
og- viðgangi. Mér virtist svo, sem 
hvert auga þarna hefði sína sér- 


stöku œfisögu að : segja. Allir 
þögðu, að því undanskildu, sem 
augun töluðu um endalausar 
harmsakir. — 

Einn karlmaður um það bil 25 
ára vakti sérstaklega athygli mína, 
fríður maður sýnum og höfuðið 
vel skapað, jafnvel gáfulegt. Hann 
stóð á miðju gólfi, tylti sér á tær 
með lóðréttum handleggjum, tví- 
steig lítið eitt fram og aftur og 
horfði út og upp í bláinn, með 
sæluríku augnaráði. Ölvun á- 
nægjunnar virtist vera runnin 
honum niður í tær og upp í hárs- 
rætur. Þessi maður var ljóslitað- 
ur á hár og á hörund, norrænn. 
Hann hefir verið með þessu hátt- 
arlagi all-lengi. Aumustu vesl- 
ingana fékk eg ekki að sjá, þá sem 
voru innilæstir. Læknirinn sagði 
mér, að þetta fólk talaði lítið sam- 
an, lieldur að eins við sjálft sig, 
hver einstaklingur, ef nokkuð 
væri. 

Fáum dögum fyrri hafði eg 
ltomið í Vífilsstaða hælið, og áður 
nokkrum sinnum, er eg var á ferð- 
inni. Eg reyndi enn að slcemta 
sjúklingunum eina klukkustund. 
Það var þegið með einstakri á- 
nægju. Salur til samkvæmis er 
þar ágætur, tekur alt fólkið, sem 
mun vera, með vinnandi lýð, hátt 
á öðru hundraði. Alt kom, sem 
vetlingi igat valdið. Þar hefi eg 
séð þakldátust andlit í ræðusal. 
Margt þessara manna lítur sæl- 
lega út og enga leit eg þar hrygð- 
armynd, búningur góður á fólk- 
inu og lífsvon í hverju andliti. En 



FRÁ ÍSLANDI 1927. 


115 


þrálát er þessi veiki og seinn bat- 
inn. 

Mikil jarðrækt lrefir fram far- 
ið kringnm VífilstaÖi og er þar 
mikið kúa-bú. HæliÖ varð fyrir 
aðkasti eigi alls fyrir löngu, en 
stóðst það vel, mun sú árás liafa 
verið pólitísk að sumu leyti. Ekki 
ætla eg að rita þá sögu. En alla 
vega leizt mér vel á þenna höfuð- 
stað. Sérsta'klega er mér minnis- 
stætt | það skínandi orðalausa 
þakklæti, sem geislaði til mín af 


öllum andlitunum meðan eg stóð 
í ræðustólnum og eins er eg gekk 
til dyra. Ýmsir skemtanamenn 
koma að Vífilsstöðum, jafnvel út- 
lendir, láta sig ekki muna um 
krókinn né stundina. Þá hefi eg 
drepið á þau efni, í þessum pistli, 
sem eg tel hæfileg til frásagna og 
nærri fara óskum þeim, sem rit- 
stjóri Tímarits Þjóðræknisfélags- 
ins bar fyrir mig. Og hafi þeir 
nú þakklæti, er á mig hafa hlust- 
að. 



Við lát St. G. Stephanssonar. 

Eftir porsTcabít. 


Dóm í ómi dimmra ,slaga 
dauða klukkan ber. 

Ein af stærstu stjörnum braga 

— Stefán — hnigin er. 

Óskmög bætt hef’r einum Saga 
í annáls-bók hjá sér. 

Drotning fjalla, dags í gnýnum 
dánar-fregn þá heyr! 
iHómer þinn er horfinn sýnum, 
hann er ekki meir. 

Eftir lét samt þér og þínum, 
það, sem aldrei deyr. 

Fjær þér gröf hans eins þó yrði 

— óðul rækti ’ann tvenn — 
syngja lát um sveitir, firði 


sonarto-rrek þrenn. 

Mætari engin móðir syrgði 
mög og skáld í senn. 

Lát í hljómum hvern þinn vaka 
hreim, sem ráð átt á, 
svani og lóur klökkar kvaka 
'kveðju-lag þér frá, 
gljúfrabúa bassann taka, 
'bylgjur taktinn slá. 

F.ngi lét sig dýrri drauma 
dreyma um þig, en hann. 

Ló hann væri’ ei ihjá þér heima 
hátt þér ljós hans brann, 
svona mætum mögum gleyma 
móðir engin kann. 



Yfir Skeiðará. 

(Ferðasögubrot) 

Eítir Stgr. Matthíasson. 


Frá þvl eg fyrst man eftir hef 
eg liaft sérstaka ánægju af að 
kanna vatnsföll. 1 rauninni mun 
þetta hafa. verið sama ástrlðan og 
sú sem flestum clrengjum er á- 
sköpuð, að liafa gaman af að 
busla í vatni og blotna í lappirn- 
ar. En sú vatnsælni öll mnn vera 
arfur frá foreldrum vorum í forn- 
öld jarðsögunnar, þegar alt lif- 
andi ól allan aldur sinn í vatni. 
Eg man hve eg öfundaði eldri 
piltana með lappir svo langar að 
þær náðu strax niður í vatnið þeg- 
ar komið var í kvið á hestinum, en 
mínar lappir dingluðu þurrar liátt 
uppi á síðum. 

Smám saman kyntist eg fleiri 
og fleiri vatnsföllum og lá stund- 
um við að mér yrði hált á að 
fldjást við þau sum.. Það jók 
freistinguna í næsta skifti. 

Slœiðará hefir löngnm verið 
talin eitt af ægilegustu vötnum 
þessa lands. Einhvern tíma fanst 
mér eg þyrfti að prófa hana. Það 
gafst mér sumarið 1921. Eg fór 
þá með drengjum mínum Baldri 
og Braga austur um Skaftafells- 
sýslu. Þeir voru þá einmitt á því 
strákareki, sem eg var á, þegar 
mér iþótti mest gaman að göslast 
yfir árnar á Rangárvöllum. Þess- 
vegna vildi eg gjöra þeim vel til 
og kenna þeim um leið landa- 


fræði í sumarfríinu. Kunningjar 
mínir í Reykjavík löttu mig þess 
að vera að fara með þá í slíka 
glæraför. Það gerði aftur strák- 
ana ennþá sólgnari í túrinn og jók 
þeirra ferðagleði. 

Það er nú engin frægðarsaga af 
okkur, sem eg ætla að segja hér, 
því vandinn er enginn að komast 
yfir Skeiðará, með góðri leiðsögn 
skaftfellskra vatnamanna. 

Mig lang'ar aðeins til að lofa 
lesaranum (ef hann er góðfús les- 
ari), að ferðast með okkur daginn 
þann, sem við fórum yfir Skeiðar- 
ársand og Skeiðará. Vil eg með 
því láta liann kynnast lítillega, 
því, sem er mest varið í að kynn- 
ast í Skaftafellssýslu—liinu stór- 
fenglega landslagi, geigvænum 
jöklum og fjöllum, öræfum, hrauni 
og söndum og vötnum annarsveg- 
ar og hins vegar þess á milli inn- 
dælum gróðri. Eyðimerkur og 
vinjar á víxl; en vinjar er skársta 
orðið yfir oasis. 

Eg hefi hvergi komið hér á 
landi þar sem mér hefir fundist 
náttúrufegurð meiri en víða í 
Skaftafellssýslu. En fóllíinu þar 
er líka vert að kynnast. Og eg 
skal segja það strax: Það var 
þrent, sem mér fanst mest um í 
Skaftafellssýslu, og það var: 
Örœfajökull, Skeiðará - og Stefán 



YFIR SKEIÐARÁ 


117 


póstur (en það var hann, sem 
fylgdi okkur yfir Sikeiðará). 

Yið fórum frá Kálfafelli í 
Fljótshverfi um morgun og áðum 
á Núpstað áður en við lögðum á 
Sandinn. Því bæði þarf að gá 
undir fæturnar á hestunum og 
leyfa þeim að bíta í næði áður en 
auðnin tekur við og- 6 tíma gras- 
leysi í vændum. Og svo er gnúp- 
urinn ,sem bærinn dregur nafn af, 
þvílík prýði, að vert er að staldra 
við hans vegna. Hann er gerður 
úr móbergi og stuðlabergi á víxl 
og svo baglega frá hleðslunni 
gengið, að fljótt á litið virðist lík- 
ara, því sem hér væri um mann- 
legt listasmíði að ræða heldur en 
guðlegt náttúrufyrirbrigði. Þessu 
til frekari áréttingar nægir sögu- 
korn, sem lifir í alþýðumunni þar 
eystra: “Eitt sinn bjuggu hjón á 
Núpstað, karl og kerling. Kerl- 
ingin elskaði núpinn ofan við bæ- 
inn og þótti ekkert fjall fegurra. 
“Því skapaði guð ekki ölí fjöll 
eins vel og vandlega eins og gnúp- 
inn okkar?” spurði hún karl sinn. 
“Hann byrjaði á því, en hætti við, 
því honum fanst það of tafsamt,” 
sagði karlinn. 

Svo riðum við á sandinn, svart- 
an og grófgerðan. Sumir klár- 
arnir voru óþægir til rekstrar og 
vildu ógjarnan yfirge'fa Egypta- 
land. 

Eftir nokkra stund riðum við 
neðan við Lómagnúp, eitt hið 
tignarlegasta fjall á landi voru. 
Þáð er langur hryggur, sem hækk- 
ar fram á herðakambinn og frernst 
rís Ikollurinn hæst en frá honum 


steypist bjargið þverhnípt niður 
2000 fet—niður að hárri grjót- 
skriðu, sem hrúgast hefir upp 
neðan við bjargvegginn fyrir 
hrun úr berginu. Lómagnúpur 
sézt langt að og er til að sjá eins 
og voldug sfinx, sem liggur fram 
á lappir sér og horfir fram á sand- 
inn. Sjórinn hefir áður fyr geng- 
ið upp að bjarginu, barið það 
brimi og hjálpað til að skapa það. 
Og enn koma sjófuglar og verpa 
á bjargsillunum—máfar, lundar 
og fýlungar. 

Þegar Lómagnúp sleppir koma 
Núpsvötn til sögunna.r, —- þau 
breiða sig í mörgum kvíslum á 
sandinum, eru móleit og ískyggi- 
leg yfirferðar fýrir ókunnuga, 
sem halda að þar sé Skeiðará 
strax komin, en fylgdarmaðurinn 
slettir í góm og' gerir lítið úr slík- 
um sprænum. Þau þættu þó ægi- 
legt vatnsfall í öðrum sveitum. 
Þar á eftir tekur við tilbreytinga- 
lítill svartur, öldóttur sandurinn 
—langt, langt austur að Öræfa- 
jökli, sem gnæfir hátt og tígulega 
og byrgir fyrir útsýnið. Á vinstri 
hönd, spölkorn ofan við þar sem 
riðið er, liggur Skeiðarárjökull 
eins og grá, isvartflikrott .skahöll 
og víðáttumikil breiða, sem smá- 
hallar langt norður á við og upp 
að Vatnajökli. Hann er svart- 
flikróttur af sandi, sem fokið hef- 
ir á hjarnið. Próf. Þorv. Thor- 
oddsen líkir jöklinum við stóra 
svartflikrótta köku, sem hallist 
niður á sandinn. En neðan við 
þessa miklu jökulbreiðu liggur 
garður af einlægum sandhryggj- 



118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


um og ihólum, isem jökullinn ýtir 
fram undan sér. 0g milli hólanna 
renna víða mórauðir lækir fram á 
sandinn. Á hægri hönd er sífeld- 
ur sandur, einlæg sandslétta eins 
og augað eygir fram að sjó. 

Sandurinn er þungur undir fæti, 
tafsamur yfirferðar og tilbreyt- 
ingalítill er liann og livimleiður. 
En tvent er það sem skemtir aug- 
anu á leiðinni austur eftir: Ör- 
œfajökull fram undan og hiJling- 
arnar til hafsins, þegar sólin skín. 
Öræfajökull er tvímælalaust til- 
ikomumesta og fegursta fjallið á 
landi voru. Eg segi fjall, því jök- 
ulhúfan er ekki svo tiltölulega 
mikil ummáls. Hér og hvar 
s t a n d a berar klettahnútur og 
hamrar út úr klettastakkinum, en 
grábláleitir hálfsandorpnir skrið- 
jöklar liggja niður eftir skörðum 
og geilum niður á láglendið. 

Hillingarnar á söndunum á 
Suðurlandi eru dá.samlegar. Má 
þar oft sjá hinar furðulegustu 
kynjamyndir, einkum á lieiðskír- 
um svölum sumarmorgni. Einar 
Benediktsson hefur lýst slíkum 
liillingum ágætlega í kvæðinu 
Iiillingar i Landeyjum. Smástein- 
ar og grastóir verða að háum 
tröllum eða að háum klettadröng- 
um, liliðum og görðum, mönnum 
og skepnum. í þetta skifti sáum 
við heilar hersveitir fótgönguliðs 
koma gangandi sunnan sand. Tð- 
uðu hermennirnir í tíbránni og 
virtust stefna upp sandinn til 
móts við okkur. Af því þetta var 
um það leyti, sem mikið var 
skrafað og harðvítuglega mótmælt 


atferli Spánvei'ja og fúlmensku 
þeirra í að troða upp á oldltur 
spánarvínunum, fanst mér senni- 
leg'ast, að herinn væri spænskur 
og sendur til að sauma betur að 
okkur Mörlöndunum. Hugði eg 
þá landi og þjóð ekkert vænlegra 
en að biðja góðar vættir að hleypa 
á dónana með duglegu Skeiðarár- 
hlaupi. Sjálfum okkur og ferðafé- 
lögnnum var nú óhætt, þó hlaup 
kæmi, því við vorum komnir þar 
austur á sandinn, sem hann er 
liæstur, og þar sem sæluliúsið er 
reist. Þar þarf enginn að óttast 
vatnsgang þó hlaup komi úr jökl- 
inum. Þar fórum við inn og borð- 
uðuin nestisbita, meðan klárarnir 
veltu sér og kroppuðu melgresis- 
tóir kringum kofann. Kofinn er 
álíka óþokkalegur og óvistlegur 
eins og önnur íslenzk sæluhús ger- 
ast. En það er lakur skúti, sem 
ekki er betri en úti, segir máltæk- 
ið. Og hefur kofinn komið mörg- 
um að góðu liði. Eitt var þar 
öðruvísi en annarsstaðar. Pappa- 
spjald á veggnum, sem prentuð 
er á leiðbeining á fjórum tungú- 
málum um að kveikja á luktinni, 
sem er í kofanum og hengja hana 
á austurvegginn svo að sjáist frá 
Slkaftafelli. Þá má vænta hjálp- 
ar þaðan næsta dag. Thomsen lét 
reisa kofann og mun nafn hans 
uppi miklu lengur en kofinn 
stendur.— Enn héldum við áleið- 
is. Himininn var orðinn skýjað- 
ur, veður svalt og Spánverjarnir 
liorfnir. Það glitti í vötn fram 
undan. “Þarna. sjáið þið Skeið- 
ará,” sagði Stefán póstur. Loks- 



YFIR SKEIÐARÁ 


119 


ins vorum við þá farnir að nálg- 
ast óhræsið. Hún lig'gur sem sé 
allra austast á sandinum—upp við 
Öræfi og Öræfajökul. Allur er 
sandurinn myndaður af fram- 
burði árinnar. Hún hefir verið 
frá alda öðli að færa sig til og 
frá um sandinn. Nú um langt 
skeið hefir hún numið staðar 
þarna austur frá. Hún kemst nú 
ekki lengra fyrir Öræfajökli og 
verður því smám saman að þoka 
sér aftur vestur á bóginn. 

Stefán póstur, hóndi í Kálfa- 
felli fylgdi okkur og annar mað- 
ur að aulki, Jón að nafni. Eg hafði 
hugsað nóg að fá einn mann til 
fylgdar yfir sandinn og ána, en 
því fór fjarri að Stefán tæki í mál 
að fara nema hafa annan með til 
hjálpar. “Mikið stendur til,” 
hugsaði eg ,en eg sannfærðist um 
að ekki veitti af. Annar þarf að 
fa.ra á undan og kanna ána, en 
hinn gæta lausu hestanna og ríða 
samsíða ferðamönnunum. 

Eg gat ekki fengið betri mann 
til fylgdar yfir S'keiðará en Stef- 
án póst. Hann gegndi póststörf- 
um um Skeiðarár- og Breiða- 
merkursand í 20 ár og þekkir síð- 
an alt eðli og háttalag Skeiðarár, 
betur en nokkur annar. 

Stefán er maður þrekinn og. 
sterkur, ljóshærður, alskeggjaður, 
alvarlegur á svip og fámæltur. 
Hann er sonur Þorvaldar heitins 
lögregluforingja í Reykjavík, og 
fanst mér hann öldurmannlegri en 
faðir hans var. En við nánari 
viðkynningu r e y n d i s t Stefán 
spaugsamur og glaðlyndur og 


ungur í anda og vöðvum. Meðan 
við áttum eftir all-langan spöl að 
ánni skimaði Stefán undir lófa 
sér til að kynna sér árvöxtinn og 
átta sig á hvar helzt skyldi prófa 
yfirferðina. Um föst vöð á jök- 
ulvötnunum er aldrei að tala. Það 
verður að velja nýtt vað á degi 
hverjum. Straumurinn grefur 
farveginn sundur og saman. En 
þar sem lygnur eru, þar er venju- 
lega meiri kyrð á og líklegra að 
reitt sé um'það bil. Stefán sá 
glitta í islíka lygnu noklruð frá 
okkur og stefndum við þangað. 
Komum við þar að breiðu og ægi- 
legu jökulfljóti. 

Við fórum af baki til að leysa 
niður taumana á lausu liestunum 
til að geta teymt þá alla. Ekki 
dugar að sleppa neinum lausum. 
Og svo þurfti að herða á gjörðun- 
um. 

“Þetta er þá Skeiðará”—sagði 
eg. “Og ekki þó meiri.” Mér 
fanst hún svipuð og Héraðsvötnin 
í Skagafirði áður en þau kvíslast. 
“ Já,” sagði Stefán, “en hún_ er 
nú eitthvað meira en þessi eina 
kvísl. Þetta er minsta kvíslin, 
hinar eru fjórar, að minsta kosti, 
og allar meiri.” 

Mér fór nú að skiljast að Skeið- 
ará væri býsna drjúgt vatnsfall 
og kærði mig ekkert um hana 
meiri. 

“Farið nú varlega strákar mín- 
ir. Takið af ykkur vetlingana og 
haldið ykkur í faxið.” 

Stefán bað okkur að bíða ró- 
lega meðan liann reyndi kvíslina 
og áður en orðinu var slept var 



120 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hann Ikominn út í miðja á. 

Hann reið hesti glófextum. 
rauðum, stórum og sterklegum. 
Þótti mér sem hesturinn fríkkaði 
jafnskjótt og- hann kom út. í vatn- 
ið. Hann reisti makkann og varð 
allur fjörlegri og svipmeiri. Nú 
reið Stefán upp og niður ána í ein- 
læg'um krókastigum, ýmist með 
straumnum eða móti. Snögglega 
dýpkaði, þar var sandbleyta, en 
svo grynkaði aftur og svona á 
víxl. En í hvert skifti sem dýpk- 
aði sneri liann Glófaxa í straum- 
inn og hvítfyssaði þá um brjóst 
honum og makka, en Stefán varð 
votur upp um herðar. En eg 
gleymi aldrei þeirri sjón hve hest- 
urinn var tignarlegur þar sem 
straumurinn skall á honum og 
hann reisti liáls og makka á móti 
og stóð fastur sem klettur. Bráð- 
um komust þeir yfir um. Reið þá 
Stefán til baka ofar nokkru og 
aðra leið og fékk ána góða. 

Nú reið hann á undan okkur 
aftur yfir og við á eftir. Jón 
fylgdarmaður teymdi liestana en 
við fylgdum í lilé við þá. Vatnið 
nam miðri síðu á hestunum. Alt 
gekk vel nema minn hestur hras- 
aði lítillega svo að eg varð stíg- 
vélafullur. 

“Einhver beygur orkar því, 
alt hvað vökna sokkar, 
gegnum þóttann grisjar í 
guðhræðsluna okkar. ” 

segir Jakob skáld Thorarensen í 
hinu ágæta kvæði ‘ ‘ Jökulsá á Sól- 
heimasandi. ’ ’ 

Nú riðum við nokkurn spöl þar 


til við komum að næstu kvíslinni 
talsvert ferlegri en þeirri fyrri. 
Stefáni þótti liún óárennileg og 
reið með olkkur langan spöl niður 
með henni þar til hún skiftist í 
tvent. Þar reyndist vel fært yfir. 
“Divide et impera,” skiftu og 
stjórnaðu, sögðu Rómverjar. Það 
heilræði kenna vatnamennimir 
líka. í þriðju kvíslinni lá við að 
yrði slys. Stefán hafði þá hnýtt 
lausu hestana fjóra saman í eina 
lest og teymdi. En kláramir 
liöfðu snögglega af kjánaskap og 
klaufaskap snúist í hring utan um 
hann svo hann var þar kominn 
eins og inn í skjaldborg og alt stóð 
fast. Hertu nú klárarnir að hon- 
um svo hann og Glófaxi fengu sig 
hvergi hrært, en öll þvagan hring- 
sólaðist niður með straumnum í 
einum hnút. Lá þá við að sá 
rembihnútur ætlaði að verða. að 
endahnút á æfi Stefáns og allra 
kláranna. En Stefán sat rólegur, 
fastur í sessi og felkk með lagi los- 
að úr flækjunni, og komst 'heill á 
land með alla klárana. En það 
var þó engn síður Glófaxa að 
þakka að efcki hlauzt slys af. — 
Eg dáðist að þeim kostagrip. Þar 
var Kópur endurborinn. IJestur- 
inn hans Sveins Pálssonar, sem 
Grímur Thomsen kvað um. 

Eftir nokkra stund vorum við 
komnir yfií allar kvíslarnar og 
fórum af baki til að hella úr stíg- 
vélunum og berja okkur, því okk- 
ur var orðið kalt. Við stefndum 
nú heim að Svínafelli til gistingar 
og rákum lausu hestana þar á 
meðal Glófaxa, sem nú fékk að 



YFIR SKEIÐARÁ 


121 


hvíla sig. Á leiðinni varð á vegi 
okkar jökulspræna mórauð og 
mesta forað. Glófaxi fór óðara út 
í liana þar sem hann kom að henni, 
en hinir klárarnir hörfuðu frá og 
við námum staðar til að horfa á 
Faxa. Hamr fékk óðara hroka- 
sund en hafði sig fljótt út úr 
“forinni’ > eins og Skaftfellingar 
kalla hyljina í jökulánum. Og 
síðan gerði hann sér það til frek- 
ari styrkingar að vaða að gamni 
sínu og okkur til ánægju upp eftir 
kvíslinni á móti straumnum. Mó- 
trunturnar á bakkanum stóðu for- 
viða. Það var bersýnilegt að Gló- 
faxi var vatnahestur með lífi og 
sál—og vildi líklega gjarnan verða 
að nykri eins og þeim, sem þjóð- 
sögurnar segja frá. 

Á Svínafelli þáðum við bezta 
beina hjá Jóni heit.num Sigurðs- 
syni bónda. Hann hafði í kíki 
fylgt okkar ferðalagi og öfundað 
Stefán pósit—því Jón var talinn 
ágætis vatnamaður lí'kt og Stefán. 

‘ ‘ Yatna tígrisdýrið ” h e f i r 
Jakob skáld kallað Jökulsá á Sól- 
heimasandi, en engn síður ætti 
Skeiðará það nafn skilið. Báðar 
eru ljótar en Jökulsá á Sólheima- 
sandi er það landstyggilegri, þó 
minni sé, að vatnið í henni er með 
ýldulykt vegna brennisteinsvatns- 
efnis—þessvegna er hún kölluð 
Fúlilækur öðru nafni. Svipuð 
fýla kemur í rnörg önnur jökul- 
vötn við jökul'hlaup, og leggur þá 
stundum ódauninn um allar sveit- 
ir þar í grend. 

Mér verður lengi minnistætt hve 
ægilega straumþungar voru sum- 


ar kvíslarnar úr Skeiðará. Óhugs- 
anlegt fanst mér að nokkur gæti 
bjargað sér þar á sundi í þeim 
iðuflaum, nema allra snöggvast. 

Skeiðará þeytist fram á sand- 
inn í mörgum kvíslum undan jök- 
ulhellunni. Hún reynir að fara 
sem beinast og sem styzta leið til 
sjávar. Það er slíkur asi á henni 
að hún má ekki vera að stansa. 
Hvenær æt-li hún taki sönsum og 
verði ásátt um að hægja á sér og 
lykkja sig í lygnum straum og ; 
mörgum bugðurn víðsvegar um 
þann breiða sand til að frjóvga 
hann með áburðar-efnum sínum 
og græða hann upp 'í 

Við skulum vona að einhvern 
tíma verði mennirnir þarna eystra 
nógu margir og öflugir og vitrir, 
að þeim takist að beizla og temja 
tígrisdýrið og að alt verði smám- 
saman að grængresi þar sem nú er 
auðn og sandur. 

Frjóefnin, sem í jökulaurnum 
geymast verða eflaust mjög eftir 
sótt til áburðar, áður en langt um 
líður. Hvert jokulfljlót vetður 
með tímanum metið á við gull- 
námu. 

Á seinni árum hefur hvertvatns- 
fallið á fætur öðru verið brúað. 
Einnig í Skaftafellssýslum. Og 
bráðum verður flogið yfir láð og 
lög, svo að Skeiðará má einnig 
komast yfir þurrum fótum. 

En jafnótt þessum framförum 
liverfa vatnamenn og vatnahestar 
úr sögunni. 0g með fjölgandi 
vegum koma fleiri og fleiri þjót- 
andi og öskrandi bílar og útrýma 
okkar ágætu hestum meir og meir. 



122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Eg sé eftir Stefáni póst o g Gló- Mikið af því ern afturfarir. 0 g 
faxa og öllum þeirra lílvum, hvað elzt upp “kveifarskapar horuð 
sem öllu flugi framfaranna líður. ölcl. ” 

__ 

TIL FJALLKONUNNAR. 

Flutt á fslendingadegi í Chicago 1927 . 

Þú fögur ert í nálægö; í fjarlægð miklu stærri,— 
í faörni hafs sem draumsýn, — og miklu hjartakærri. 

Og börnum þínum öllum er yndi um þig aö dreyma, 
því altaf verður hjartanu sælust dvölin heima. 

Vér hyllum þig sem móður og fóstru göfgra fræða; 
þín frægö oss lýsir veginn til nýrra sigurhæða. 

Þin tignrík undramyndin er auðlind vorum sálum; 

-sem ímynd helgrar dirfsku þú rís úr sævar-álum. 

Vér réttum þér í dag yfir hrannir kveðju-hendur, 
og heilsum þér sem drotningu; blessum þínar strendur, 
hvern bæ í hlíð og dölum, hvern bát á ægis-djúpi, 
hvert blómstur smæst, sem skartar í þínum sumarhjúpi. 

Richard Beck. 


ÞAGNARMAL. 

Hver líðandi stund er sem lifandi sál 
með ljóðandi raddir og — þagnarmál, 
sem birtist í margskonar myndum: 
í alheimsins dýrð, — en í anda vors þrá, 
sem ónumið hn-oss, sjálfum guðunum hjá 
og upptökum lífsins og lindum. 

Og hvort sem að lagt er um land eða ál 
það laðar og seiðir, það dularmál, 
sem hilling í margtbrotnum myndum 
með draumþrá í -huga þess hugsjónamanns, 
sem ihyggur að leiðum sannleikans, 
og upptökum lífsins og lindum. 

Því mannsandans sigurs- og sannleiks-mál 
eru sí-vaikin Ijós-brot frá alheimsins sál, 
sem lifa á tímanna tindum. 

Og hvar sem hið sannasta sigri nær 
þess sí-gildi rótfest um eilífð grær, 
með upptökum lífsins og lindum. 

Sigríður Guðmundsd ó t tir. 



V esturf ör. 

(Brot). 

Eftir PorskaUt. 


Um vetrar nótt, fólkiti sætt er svaf 
og svipvindar húsin slá, 
svo þreyttur starfi og áhyggju af 
að andvaka bóndinn lá. 
í hljóði við konuna hóf svo skraf: 

“Nú heyið er þrotum á. 

Eg öruggur þóttist þó í haust 
að þau næðu sumars til. 

Á beitina sitt að setja traust, 

■eg sé aS er .hættu-ispil. 
í all-góSum vetri efalaust 
þau enzt hefSu — hérumbil. 

Eg veit aS hef ekki nærri nóg, 
en neyS er aS skera féS, 
mig samvizikan rænir síSar ró, 

■ef set eg þaS alt í veS, 
en annaSlhvort verSur aS vera þó, 
ei vænni eg ráS fæ séS. 

■HvaS virSist þér, elskan mín, vera bezt? 

eöa’ veistu nú önnur ráS ?” 

iÞá svarar hún blítt, “mér betur gezt, 

— ja — bara’ ef því verður náS — 
aS kaupa sér heldur korn á hest, 
þaS kann þó aS hjálpa í bráS. 

Þú gemJinga nokkra getur selt 

í gjald fyrir fóSur bót. 

það 'betra’ er en mest alt féS sé felt 

— 'þá færist aS örbirgð skjót; 
eg get ekki heldur séS það svelt, 
þaS synd væri og minkun ljót.” 

“Já, þetta er eflaust hiS eina ráS,” 
meS innileik 'bóndnn tér, 

“en þú hefir fyr meS þinni dáS 


oft þungri létt byrði af mér, 

og nær sem mín gata var steinum stráS, 

minn stuðning eg fékk hjá þér.. 

En fyrst viS annars ■erurn nú 
um ástæSur miínar aS fást, 
þá segSu miér eitt: H,vaS heldur þú 
til hagnaSar verði skárst? 

Eg sé okkar gengur saman bú 
og sé hvert mitt áform brást. 

Mér finst eins og neyðin felist körg 

og fátæktin garSi hjá, 

en vaxandi útgjöld og óstjórn mörg 

í einingu bóndann þjá, 

og vetrar harðindi’ og verzlun örg 

er válegri framtíS spá. 

ViS getum ei lengur varist í vök 

mót veörum og kúgurumi lands, 

og hreppurinn engin hefir tök 

aS hjálpa þá fjölda manns, 

en skömm er og sjálfstæðis skóggangs sök 

aS skulda’ upp á náSina hans. 

“Já, þetta er alt saman alvarlegt,” 
þá anzaði konan djörf. 

“Eg eins hefi veitt því eftirtekt, 

— þó ekki minkuðu störf — 

hve grátlega oft hef’r gengiS tregt 

aS greiSa úr margs konar þörf. 

Og lengi, minn kæri! eg vitaS hef víst 
til vandræSa mundi stefnt, 
en hug þinn eg vildi hryggja sízt, 
því liefi eg þaS ei nefnt. 

Til nýrra ráða, mér loksins lízt 
viS láta nú skulum efnt. 



124 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÞaS er mitt ráö, 'þó kanske sé kalt 
og kallað sé vandaspor, 
að fara til Vesturheims fyr en alt 
er falliS í skuld’r og hor. 

Til kaups lát-um húiS hiS fyrsta falt, 
og förum svo strax í vor. 

ÞaS eitt getur bjargaS böls úr þröng 
og börnunum veginn greitt, 
þó kosti þaS margt og leiö sé löng 
ei látum þaS hamla neitt. 

Þar veitt getur herran oss hús og föng, 
og hrakning í róseniid breytt.” 

Svo voru nú þessi ráSin ráS 
og rösklega’ í framkvæmd sett. 

Þó margt væri erfitt og misjafnt spáö, 
aS martcinu stefnt var rétt. 

Og brúöurin trygg meS bliöu og dáö 
fékk bónda síns umstang létt. 

En fram á skip þegar fólkiö dróg, 
er flutt var um kvöldiS seint, 
hún stóS, og til baka staröi í ró, 
en stundi þó hægt og leynt. 

HvaS inni fyrir í brjósti bjó, 
sá bezt veit, er hefir reynt. 

'Þá mælir hún h'ljótt viö sjálfa sig: 

— því sár er í brjósti þrá — 

“Já, hörS eru örlög, sem hrífa mig, 
mitt hjartkæra land, þér frá. 
í hinsta sinni nú sé eg þig, 
meS sólskiniö fjöllum á. 

Mér innra finst þetta augnablik 
sem á mig aS kallir þú, 
og eins konar lamandi hugar hi'k, 
isvo hroll 'kend' er ímynd sú. 

Eg heldS ef aS væri hægt um vik 
eg beim snéri aftur nú. 

Já, hart er aS kveöja í síöasta sinn 
þá sveit, þar sem undi eg bezt, 
og sárt er aS horfa til hlíðar inn, 


þar hug gullin átti’ eg flest, 
en skilja viö blessaöan bæinn minn 
mér 'blöskrar þó allra mest. 

En þó eg nú frá þér flýi hratt 

í fjarlæg og ókunn lönd, 

þá veit minn guS, eg segi þaS satt, 

þau sárt er aö slíta bönd, 

sem viökvæm mín ástin viS þig batt 

og vígð : eru’ af drottins hönd. 

Og ei er 'það léttúöar löngun bráS, 
sem leiðir mig þessa braut; 
eg hefði sérhverja heldur þáö, 
aS heyja hér lífs míns þraut, 
og loks þegar var sú hinsta háS 
aö hníga í þitt móSurskaut. 

En lífsþörfu/m, er þyrpast á, 
vér þurfum aö sinna mest; 
þá eðlishvöt, borgiö börnum sjá 
í 'brjósti vér geymum flest, 
og ættum því velja hiS eina þá, 
í öllu, 'sem gegnir bezt. 

Eg isá hve ægilegt útlit var, 
en ógnaði’ aö þyggja af sveit, 
svto /heldur kaus fyrir handan mar 
að halda í gæfuleit. 

Hvað framtíðin ætlar okkur þar, 
þaö aleinn minn drottinn veit. 

Eg fel honum -sérhvert fótspor mitt, 
og framkvæmdir, efni og ráð 
hvort langt vor þar bíður líf, eSa hitt, 
það lýtur hians gæzku’ og náð. 

Hann blessi þig æ, og alt, sem er þitt 
mitt elskaöa feSraláS.” 


SJÓFERÐIN. 

I. 

Nú skipi frá landinu loksins var ýtt, 
í lestina fólkinu’ er kasað, 
en bæöi er þar galað og gargáð og kítt 
og grátið og hlegið og masaS. 



VESTURFÖR 


125 


Alt blandast þar saman, isem ólíkast er 
svo af verSur 'þreytandi kliður. 

En konan meS börnin úr básnum ei fer, 
hún Ibyrgir sig grátandi niöur. 

Hún veit þaö er bót, meðan böliö er mest, 
í bæninni ihjartanu svala, 
þar glepur ei neitt og er grátendum bezt, 
viö guö sinn í einrúmi tala. 

Hún vonar aö. hann muni veita sér liö, 
því viöleitni neinum ei banni, 
og biður um þollyndi, blessun og friö 
meö börnum og elskandi manni. 

í heild alt hiö umliöna horfir á, 
um hugan þær kvikmyndir líða, 
er samtvinnast einbeittri sjálfstæöis þrá, 
og söknuði, vonum og kvíða. 

Hú.n finnur hve geigvænleg ábyrgðin er, 
sem á henni liggur >sem mara, 
þó útle'göar ferðin og alt er nú ske’r 
sé afleiöing þungbærra kjara. 

Og einnig aö hennar voru’ upptökin fyrst. 
— Ef alt fer nú miður en skyldi.— 

‘Því fár veit hvaö átt hefir fyr en er mist.’ 
hún forðast þá ásökun vildi. 

En, meöan hin angraöá bænina bað 
og brynjaði vljann og þróttinn, 
með- flughraöa öslaöi fleyið af stað, 
þaö fyrsta var sjóleiðar nóttin. 

Og eftir því lengra sem líður fram skip 
og landinu’ er fjær sú, er grætur, 
þess úfnari verður hann Ægir á svip 
og óðari’ og tröllslegri ’ans dætur. 

í bólstruim gýs reykur frá 'brunandi skeiö 
en bylgjurnar framstafninn kyssa, 
þá gjálífar fram ibjá því ganga, en um leið 
þær gretta sig ólmast og flyssa. 

Ei geta þó komiiö á gnoðina stanz, 
því grána nú miðnætu.r fundir, 


þær tryllast og hefja sinn dynjandi dans, 
í djúpinu leikið er undir. 

Þær boðflennur stiga fram beint og á ská 
og blístandi földunum skella, 
en meðan að knörinn þeim kastar sér frá 
á kinnum hans löðrungar bella. 

En fólkið í lestinni liggjandi má, 

■sem leiksoppar veltast um skansa; 
en nautnanna fögnuði nýtur ei sá 
er nauðugur verður að dansa. 

Það sannast á mörgum, sem ættstöðvum af 
'burt örlaga seiðnornin hryndir; 
vort lífsskeið er bárótt sem bylgjandi haf 
er breytist i alls konar myndir. 

Oss, yfir það tilveru báturinn ber, 
á braut milli vonar og ‘kvíða, 
sem hrakinn af viðburða öldunum er, 
um óvisisu 'hyldýpið víða. 


II. 

Þá sjó'gangur heyrðist um súðir 
og sifeldur ómaði kliður, 
ei freistuðu farþegar lúðir 
í fletin að leggja sig niður. 

Hve dýrlegt er döprum að blunda 
í drauma ró miðnætur stunda. 

Á fólkið fer svefninn að síga, 
þá suðandi glaumurinn dofnar, 
og bóndinn —■ 'sem höfuð lét hníga 
við hlið sinnar elskuðu, — sofnar. 
Hún ungbarnið upp að sér vefur 
og ylinn frá hjartanu gefur. 

Ei virðist hún svefninum sinna 
en situr og lengur ei grætur, 
á hvilustað barnanna hinna 
■'hún hefir vist nákvæmar gætur, 
því móðurást letjast ei lætur, 
þó liðinn sé helmingur nætur. 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þá lítur hún ástvlni alla 
sig' um'hverfis, hirtir í huga 
og segir: “Eg sæla mig kalla, 
mig sorgin ei lengur skal buga, 
því enn á eg alt, sem er kærast 
og á því skal farsæld mín nærast. 

Því, hvað er um stundarbil stríöa, 
ef styrkinn og þoIiS ei brestur; 
þó lítiö eitt þurfum að líða, 
þaS lífinu er aflvaki beztur, 

‘Og vöntun og vosi má gleyma 
þar vonin og ástin er heima. 

Ei hræSast skal hretviðriö kalda, 
né hika, þó skefli yfir veginn, 
því au'ðvelt er áttinni halda 
þar ástin er sitthvoru megin; 
og ljúft er þá lífsskyldu vinna, 
sem lögð er til barnanna sinna. 

Nú legst yfir lánættis húmið, 
eg líka finn svefnværðar dofa, 
þó ekki sé ríkulegt rúmið 
nú reyna skal loks fara að sofa, 
því svefninn er ferðlúnum sartur 
og svölunin bezt 'þeim, er grætur. 

Hann söknuði og áhyggjum sárum 
á svipstundu 1 lætur mig gleyma, 
og meðan á brúsandi bárum, 
eg berst út í ókunna geima. 

Ó, drottinn minn ! láttu mig dreyma 
um dalina’ og fjöllin mín heima. 


III. 

Rennur fley um ránar velli bláa, 
ruggar ei, því nú er sléttur særinn. 

Yfir léttur andar morgunblærinn, 
aðeins, sem að vekur gára srnáa. 

iHimin drotning, dýrðleg morgunsólin 
d'ásamlega birtir hátign sína. 
Geislabaugar glóbjart höfuð krýna, 
gulnum roða slær á veldisstólinn. 

Brosir Ijúft og ljómi af augum stendur, 
lítur blítt frá hásætinu niður; 
gyltum sprota’ á græðisflötinn styður, 
glampar skærir kvika um voga og strendur. 

Landnemarnir leystir skips úr kvíum, 
loksins uppi’ á þiljum fá að standa; 
morgunlofti að sér ihreinu anda 
og sig 'baða í ljóssins straumi hlýjum. 

Liggja sézt nú land á báðar síður, 

Iangan því að siglt er inn á flóa, 
fagurleitt í feldi grænna skóga 
faðminn Ijúfa sjófarendum býður. 

Hugarfangnir faiþegarnir stara, 
framundan er sem í glæstum skýjum, 
opnist dyr að dýrðar heimi nýjum, 
idraumalandi sérhvers utanfara. 

Ljúfar vonir lyftast fólksins farjáða 
leið þá endar sævar djúpu hylja, 
eins og fuglar fegin's hugar vilja 
fótum stíga á sumar-vengið þráða. 




Ferð mín til Ameríku. ' 

Eftir Svein Björnsson. 


Eg 1 ó'lzt upp hjá afa mínum síra 
Pétri Jónssyni á Valþjófsstað** í 
Fljótsdal. Þórunn föðursystir 
mín annaðist mig frá blautu barns- 
beini, og gehk mér í móðurstað, 
svo þegar hún giftist Nikulási 
Jónssyni í Odda á Seyðisfirði ár- 
ið 1872-3 þá fluttist eg með henni 
þangað. 

Páll** # heitinn bróðir minn fór 


*)peim íslendingum fækkar óðum er hing- 
að fluttu til lands á árunum 1870 til 1880. 
Jafnframt fyrnist yfir ýmsa þá atburði er 
gerðust á þeim árum, er merkilegir voru. 
P6 endurtekningar séu tíðar í æfi þjóð- 
anna, þá endurtaka þau ár sig ekki, hvorki 
I sögu vesturfara eður þeirra er hér búa. 

Ferðasögubrot það, sem hér birtist eru 
minningar frá þeim árum, er höf. færði í 
letur á þessu hausti fyrir tilmæli nokkurra 
vina og kunningja. Mun þar svo satt frá 
skýrt sem frekast verður, því höf. er kunn- 
ur að þvl að vera réttmáll og ðhlutdrægur 
I frásögn og óbrigðull að minni. Ágrip 
þetta varð hann að semja I hjástundum við 
vinnu sína, lamaður af lúa og gigt. í bréfi 
er handritinu fyldi til “Tímaritsins,” kvart- 
ar hann um að eigi sé svo frá því gengið 
sem hann hefði viljað. “Nú sendi eg þér 
ferðasögu mína til Amerlku. Eg hefi 
skrifað hana á hiaupum lasburða. Eg hélt 
eg væri að brenna upp af gigtar-kvölum, 
og var undir læknishendi ðtta daga. Byrj- 
aði aftur að vinna á þakkargerðardaginn 
og hefi dregist I kring draghaltur slðan. 
Uppkastið er óyfirlesið, þvl tlminn er 
naumur. — Ef þér þykir frásögnin þess 
verð að setja hana I Pjóðræknisritið, þá 
legg eg þér I sjálfdæmi að auka eða fella 
úr, og eins, hvort fyrirsögnin sé: Ferð mln 
til Ameríku, eða Hvernig eg komst tll 
Ameríku." — Við frásögnina er engu bætt 
og ekkert úr henni dregið. — Ristj. 

**)Höf. er sonur séra Björns heit. Péturs- 
sonar frá. Hallfreðarstöðum, fyrv. Alþing- 
ism. S. Mýlinga (1859-67) er vestur flutti 
1876 og andaðist I Winnipeg 25. sept. 1893. 


til Ameríku með hópnum, sem 
fluttist þangað árið 1873. Snemma 
á næsta ári fæ eg bréf frá honum, 
og segir hann mér, að koma, sem 
allra fyrst. Nú fór eg að biðja 
systir um fararleyfi og farareyri. 
Nikulás var þá mjög mótfallinn 
Ameríku-ferðum, en samt vanst 
henni iþað, að fá samþykki hans til 
utanfarar minnar. 

Um það leyti höfðu Norðmenn 
síldveiða útgerð á Seyðisfirði, og 
höfðu skip í förum milli Mandals í 
Noregi og Seyðisfjarðar. Skip- 
'stjórinn á Aurora hét Abrahams- 
sen, (hann var svo að segja lieima- 
gangur í húsi þeirra hjóna og sat 
oft við kaffi- og víndrykkju. Hann 
bauðst til að taka mig til Noregs 
fyrir efcki neitt, og bæði vegna 
þess, að eg var svo ákaflega á- 
fram með að fara þá um haustið, 
en bíða ekki til nassta vors eftir 
reglulegum emigranta-skipum, og 
svo vegna hins, að þau hjónin hafa 
líklcga ýmyndað sér, að það yrði 
ódýrara að konxast svona kostnað- 


Kona höf. er Kristrún ölafsdóttir prests á 
IColfreyjustað, systir Jóns heit. ölafssonar 
ritstj. Búa þau vestur við Kyrrahafs- 
strönd I bænum Markham 1 Washington- 
rlki. — Ritstj. 

***)Páll Björnsson var 1 Alaska-förinnt 
með þeim Jóni ólafssyni ritstj. frænda sln- 
um og Ölafi Ólafssyni frá F.spihóli. tTtskrif- 
aðist I læknisfræði við læknaskóla Chicago- 
borgar, andaðist I Houston, Minnesota 
1881. — Ritstj. 



128 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


arlaust til Noregs, tóku þau því 
tilboði Abrahamsens og gerðu 
hann að fjárhaldsmanni mínum. 

Nú lögðum við af stað snemma 
í nóvember. Eg man að eg varð 
16 ára á leiðinni til Noregs, þann 
14. Sjóveikur var eg alla leiðina 
og ltom aldrei upp á þiljur fyrri 
en komið var undir Noreg. 

Einn háseti á skipinu var ís- 
lenzkur, að nafni Skúli Torfason, 
og þegar við komum til Mandal 
tók hann mig heim með sér til 
ekkju, sem hét Gúrína Askelsen. 
Annar Islendingur var þar líka til 
húsa, Guðmundur Sveinsson að 
nafni. Þeim manni giftist ekkj- 
an löngu seinna, og eg heimsótti 
þau í Tacoma Wash. 1908. 

Mandal er lítill en snotur bær. 
Mér fanst hann stór, sá stærsti, er 
eg liafði nokkurntíma séð. Og 
“kot'börn líta undra augum álfhól 
fyrst í stað.” Þar var margt ný- 
stárlegt að sjá fyrir mig, og eg 
eyddi tveim dögum í það að skoða 
bæinn og dázt að skrautbúðunum 
og brúnni, sem lá yfir ána í miðj- 
um bænum. 

Nú fór eg að grenslast eftir því 
livenær næsta farþegaskip færi til 
Ameríku. Eg komst brátt að því, 
að engin farþegaskip fóru beina 
leið til Ameríku frá Noregi um 
þetta leyti árs. Eg þurfti því að 
kaupa mér far til Englands fyrst 
oig þaðan aftur til Ameríku. Nú 
fór eg að ráðgast um þetta við f jár- 
haldsmann minn Abrahamsen. Þá 
kom það upp úr kafinu, að það var 
ekki nóg fé til þess að fara þessa 
leið. 


Eg vissi aldrei hve stór f járupp- 
hæðin var, sem systir og Nikulás 
fengu Abrahamsen í hendur. Ef- 
laust hefir það verið nóg til þess 
að komast beina leið til Ameríku, 
eg spurði ekki neitt um það og eg 
hafði enga hugmynd um hvað 
ferðin kostaði. Alt, sem eg hugs- 
aði um var að komast til Páls. 

Nú strandaði eg þá þarna í 
Noregi. Ekkert var hægt að fá að 
gera þarna í þessurn litla bæ. Og 
eg var iðjulaus allan þennan vet- 
ur og fram í, að mig minnir, ágúst 
eða september næsta ár. Þá réð- 
ist eg á norskt skip, sem átti heima 
í Drammen. Kaup var mjög lítið, 
mig minnir 6 spesíur norskar um 
mánuðinn eða 8i—12 ríkisdalir 
danskir. Við fórum upp í Unger- 
man ána í Svíþjóð að ssákja trjá- 
við, sem átti að fara til Lundúna. 
Fyrsta morguninn, sem Svíarnir 
komu, til þess að hlessa skipið tók 
eg eftir því, að þeir tóku upp tó- 
baksdósir úr vasa sínum og hélt 
eg strax að nú ætluðu þeir að fara 
að taka í nefið eins og Islendingar 
heima á Fróni. En það var nú 
ekki því líkt. Mér til mestn undr- 
unar sá eg þó reka fingurnar nið- 
ur í dósirnar og koma upp með 
eins miliið af tóbaki og mögulega 
gat þar tollað, opna varirpar og 
smyrja tóbakinu yfir allan tann- 
garðinn frá munnviki til munn- 
vikis og loka síðan vörunum. Eg 
hafði aldrei séð neftó'bak brúkað 
svona, og fór að spyrja félaga 
mína Norðmenn um þetta. Þeir 
kölluðu þetta “Mullbænken.” 

Nú sigldum við á stað til Lund- 



FERÐ MÍN TIL AMERÍKU 


129 


úna. Þegar við komum út í Eyr- 
arsund sló í logn og við láum 
loigndauðir frá því snemma um 
morguninn og þar til kl. 4 eftir 
nón, þá kom dálítill andvari og 
mér var sagt aS fara upp og leysa 
toppseglin. Eg hljóp upp reiSann 
eins hart og eg gat en samt kallar 
stýrimaSur eftir mér: “FljúgSu 
nú 'Sveinn. fljúgSu.” Eg kalla á 
móti: “Hef ekki vængi, get ekki 
flogiS.” Hásetar lilógTi aS svar- 
inu, en þegar eg kom niSur á þil- 
far stóS stýrimaSur þar viS reiS- 
ann og rak mér snoppung. Eg 
var aS hugsa um aS svífa á hann 
og beita hann íslenzkum brögSum, 
en rétt í því heyrSi eg einn há- 
setann segja: “Ef eg sé þig leggja 
hendur á þennan dreng aftur, skal 
eg reka þennan járnfleig (“marlin 
spike”) í hausinn á þér.” Eftir 
aS hafa afhlest í Lundúnum sigld- 
um viS heim til Noregs. Nú var 
eg annan vetur í Mandal hjá 
Gúrínu, og nú vann eg tvær vikur 
í lítilli sögunarmylnu þar í bæn- 
um. Um voriS réðist eg nú aftur 
á skip, sem maSur aS nafni Allar 
Hanson átti, hann hjó í stóru húsi 
hinum megin götunnar. ÁriS áS- 
ur hafSi liann fariS upp til Sví- 
þjóSar, aS sækja trjáviS, er hann 
átti aS flytja til Antwerp í Belgíu. 
Þegar hann kom út í NorSursjó- 
inn skall á þoka og óviSri. Karl 
var fullur mestan tímann og vissi 
ekkert hvar borniS var. SkipiS 
tók aS leka og hásetar fóru aS 
verSa hræddir um líf sitt, og 
fengu því leyfi hjá karli til þess 
aS setja upp neySarfána. Eftir 


nokkurn tíma léttir þokunni svo aS 
þeir sjá enskan togara. ÓSar 
kemur bátur frá togaranum og þá 
fréttir karl aS hann er nálægt 
Englandi. SkipiS var liálf-fult af 
sjó og skipshöfnin fær leyfi lijá 
karli aS fara um borS í togarann; 
sjálfur segist liann koma meS 
næsta bát, liann kvaSst þurfa aS 
taka meS sér skjöl ýmisleg, sem 
geymd væri niSri í káetu. Þegar 
skipshöfnin er farin tekur karl sig 
til, setur upp segl tekur stýri og 
siglir af staS. Morguninn eftir 
sigldi hann inn í Grimsby á Eng- 
landi, hleypti skipinu upp í leSj- 
una og þegar fjaraSi undan bor- 
aSi göt í botninn og hleypti sjón- 
um iit. Fyrir þetta þrekvirki 
sæmdi Viktoría drottning hann 
heiSurspening. 1 ) Á þetta skip 
fór nú aftur öll skipshöfnin frá 
Mandal. Svo sigldum viS frá 
Grimsby til Antwerp; frá Ant- 
werp fórum viS til lítils þorps í 
St. Lawrence flóanum, sem hét, 
aS mig minnir Sault a ma Tou eSa 
Toug. A leiðinni yfir Atlantshaf- 
iS vildi þaS til einn dag, aS mjótt 
reipi, sem brúkaS er til aS vefja 
um segl og rá, þegar þau eru feld, 
losnaSi og hékk úr enda efri bóm- 
unnar á aftasta mastrinu. En 
þessi reipi, ef þau eru laus, geta 


l)Margar sögur gengu um hugrekki og 
yfirburða krafta þessa Hansons, líkt og 
þær, er fóru af þeim Hafnar-bræSrum, 
Hjörleifi og Jðni. Ekki veit eg hvað satt 
var í þeim; eitt vissi eg: Æfinlega þegar 
eittvhað stóð fast á skipinu, og þótt öll 
skipshöfnin gengi á reipið árangurslaust, 
þá ef að karl kom og tók t, þá annaðhvort 
slitnaði reipið eða varð laust það er fast 
stóð. 



130 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAtí^ ÍSLENDINGA 


flækst í hjóMokkum og valdið 
tjóni ef segl eru feld. Nú fer 
annar (“let matrosen”), ný- 
sveinninn upp á bómuna, til aS 
festa reipiS og- skríSur út hálfa 
leiS en snýr þá til baka aftur og 
niSur á þiljur. Li.tlu seinna fer 
eg svo upp og skríS alla leiS og 
náSi reipinu og gerSi þaS fast á 
sínum rétta staS. Þegar eg kom 
niSur á þiljur, segir karl: “Nu 
var du flink, Islænder.” Mér 
fanst hann leggja álierzlu á “Is- 
lænder” og þótti mér vænt um. 
því metnaSur minn fyrir íslend- 
ing-um byrjaSi snemma, og jókst 
meS aldrinum. 

Nii erurn viS komnir til þorpsins 
og strax byrjaS aS hlessa skipiS 
meS trjáviS. 

Seinasta. kvöldiS var öllum boS- 
iS á danz. Þar sá eg í fyrsta sinn 
“square dance,” (Quadrille). Eg 
sat og horfSi á en vogaSi mér ekki 
fram á gólfiS. En frönsku kyn- 
blendinga stúlkurnar drógu mig 
inn í hópinn, svo eg rnátti til meS 
aS gera mitt ítrasta. 

Svo sigldum viS áleiSis til 
Lundúna, og þaSan áttum viS aS 
fara heim til Noregs.. 

Á leiSinni var eg nú aS hugsa 
um hag minn. Eg sá strax aS eg 
myndi aldrei innvinna mér næga 
peninga til þess aS komast til 
Ameríku, ef þessu stutta ferSalagi 
héldi áfram. Ef eg færi heim til 
Noregs yrSi eg aS sitja þar iSju- 
laus einn vetur enn og eySa þessu 
litla, sem eg* hafSi þénaS þetta 
sumar. Nú fór eg aS ráSgast um 
þaS viS félag-a mína hvaS bezt 


mundi fyrir mig aS gera. Þeir 
voru einróma á því, aS bezt mundi 
fyrir mig aS komast á skip, sem 
færi langferSir. Seglmakarinn á 
skipinu, sem Gunnar hét og ný- 
sveinninn Pétur vildu lieldur ekki 
fara. heim til Noregs af sömu á- 
stæSu og eg. YiS komum okkur 
því saman um aS .strjúka þegar til 
Lundúna kæmi. Fyrsta kvöldiS 
eftir aS viS lentum, kom einn af 
þessum svo kölluSu “Runners” 
um borS. Þeirra lilutverk er aS 
njósna um hvort nokkur af skips- 
höfninni vilji strjúka. Þeir eru 
agentar fyrir gestgjafahús, sem 
eru í liverjum stór-sjóbæ í Evrópu 
og sem gera þaS, aS starfi eínu, 
meSal annars, aS taka á móti 
strokumönnum, geyma ])á þar tif 
skip þeirra er fariS og ráSa þá svo 
á annaS skip, en taka oftast nær 
fyrir fram borgaS mánaSarkaup 
þeirra. Nú strukum viS þrír, 
fyrstu nóttina og gistum allir á 
sama gestg'jafahúsinu. Hásetar 
af skipi okkar komu einu sinni aS 
heimsækja okkur, og þeir sögSu 
okkur, aS gamli Hanson hefSi sagt 
aS sér væri sama um liina tvo en 
aS eg væri alt of ungur til þess aS 
fara svona út í heiminn. 

Eftir viku var okkar skip fariS 
og vorum viS þá teknir niSur á út- 
skipunarstöS 1 (‘ ship ping office ’) 
þar í bænum. Eg hafSi lesiS 
Ensku tvær vikur heima, en nú var 
eg alveg búinn aS gleyma því litla, 
sem eg hafSi lært. Þegar á út- 
skipunarstöSina kom er eg 
spurSur aS nafni. Eg segist heita 
“Sveinn Björnsson.” “Svín,” 



FERÐ MÍN TIL AMERIKU 


131 


étur einhver eftir, hitt nafnið 
reyndi enginn að nefna. Mig setti 
dreyrrauðan. “Svín.” Nei, það 
vildi eg hreint ekki láta kalla mi'g. 
“Hvað heitirðu þá, drengur 
minn,” spyr útskipunarstjóri mig. 
“Tom Peterson,” segi eg þá. 
Það nafn var skrásett óðara, og 
undir því nafni gekk eg meðal inn- 
lendra, fyrsta árið, sem eg var í 
Ameríku. “Og hvað gamall ertu, 
drengur minn. ” “Nítján ára,” 
svaraði eg . Þá skellihlógn allir. 
Eg vissi ekki hvaðan á mig stóð 
veðrið, mér fanst eg segja rétt til 
aldurs. “Já, þú ert sannarlega 
nógu gamall, drengur minn,” 
lieyri eg iitskipunarstjóra segja. 
Þá rankaði eg við mér. Eg hafði 
sagt 90 en ekki 19. 

Nú var eg ráðinn sem fullveðja 
háseti og Ounnar seglmakari, en 
Pétur komst ekki aS. Enga pen- 
inga fékk eg hjá gestgjafanum af 
þessu mánaðarkaupi, sem þó var 
liSugir $15.00. En olíuföt fékk eg. 
Nú var farið um borð í skipiS. Eg 
vissi ekkert um hvert þaS átti aS 
fara. ÞaS var mér nóg, aS vita, 
aS þaS var aS fara í langferS. Eg 
vissi ekki nafn á rá eSa reiSa eSa 
nokkurum öSrum sköpuSum hlut á 
Ensku. Gunnar gat hjálpaS sér 
ofurlítiS og hann var æ reiSubú- 
inn til þess aS lijálpa mér alt sem 
hann gat. 

Eftir nokkurra daga útivist 
háSi eg í enska bók, “The Three 
Gicardsmen” eftir Alex. Dumas. 
Eg hafSi lesiS hana á dönsku 
tvisvar heima. Nú tók eg til aS 
lesa og 'brátt fór eg aS læra aS 


skilja og tala, meS því aS lieyra 
orðin, sem eg sá í bókinni, fram- 
borin af hásetum. 

Nú frétti eg aS skipiS ætti aS 
fara til Austur-Indlands, og aS 
við værum ráðnir til þriggja ára. 
Eigendur skipsins bjuggu í Que- 
bec og þangaS var ferSinni heitiS 
fyrst. 

Þegar til Quebec kom struku 6 
hásetar fyrstu nóttina, þá setti 
félagiS vökumann um borS í skip- 
inu. ViS Gunnar og matreiSslu- 
maSurimi vorum nær því þeir 
einu, sem eftir voru af skipshöfn- 
inni. Nú liSu tvær vikur og viS 
vorum búnir aS panta þaS, sem 
viS þurftum til ferSarinnar. Pen- 
inga fær maSur ekki á enskum 
skipum fyrri en í heimahöfn. Eg 
hafSi varðveitt bréf frá Páli með 
heimilisfangi hans í Mihvaukee. 
Öll mín bréf lágu í Noregi þar eS 
enginn vissi hvar eg var niSur- 
kominn, eftir aS eg strauk. Nú 
dettur mér í hug aS skrifa Páli og 
segja honum hvert eg sé að fara. 
Fjórum dögum áður en við áttum 
aS sigla, fæ eg bréf frá honum, 
þar sem liann segir mér aS öil 
fjölskylda okkar sé komin til 
Ameríku og aS hún sé norður í 
Nýja Íslandi við vatn, sem Lake 
Winnipeg heiti. Hann biður mig 
í GuSs bænum að fara ekki til 
Austur-Indlands, því eg - muni fá 
gulusótt og kannsfce deyja. Hann 
er þá í Chicago á læknaskóla, og 
gefur mér lieimilisfang Dr. Steele, 
sem hann segist halda til hjá, og 
biður mig nú í öllum bænum aS 
koma. Nú var öll löngun til Ind- 



132 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


landsferðar horfin. Mig' sárlang- 
aði nú að komast til Páls. En 
hvernig átti eg nú að snúa mér til 
þess að geta það ? Nú var ómögu- 
legt að strjúka með vökumann um 
borð, og raunar árangurslaust úr 
því eg ætlaði að hætta sjóferðum. 
Eg legg nú öll mín vandræði fyrir 
matreiðslumanninn og bið hann 
liðs; bann kvaðst skyldi hjálpa mér 
alt hvað hann gæti. Næsta morg- 
un þegar eg sótti skipstjóra í land, 
segir liann við mig: “Langar þig 
til að yfirgefa þetta skip?” “ Já, 
ef þú vilt borga mér kaup mitt.” 
“Þú mátt strjúka ef þú vilt,” seg- 
ir hann. “Nei, það geri eg ekki,” 
segi eg. Eg vissi, að ef eg stryki 
og að hann næði mér, gat hann 
'haldið mér þangað til lieim kom, 
án þess að borga mér einn eyri. 
Eftir nokkura þög-n tekur hann 
aftur til máls. “Þú verður að 
borga mér mánaðarkaup til þess 
að 'láta þig fara.” “ Já, velkomið,” 
segi eg. Mér stóð' alveg á sama 
um peningana. Aðal atriðið fyr- 
ir mig var að losast við skipið og 
komast á leiðina til bróður míns, 
jafnvel þó eg hefði enga minstu 
liugmynd um hvernig eða á hvern 
hátt það gæti orðið. 

Nú segir skipstjóri við mig, að 
ef að eg taki allar þessar föggur 
með mér, sem eg var búinn að 
panta, þá muni eg ekkert eiga til 
góða; en hann segist skuli taka 
þær fyrir hálft verð og selja há- 
setum á (leiðinni, ef eg vilji. Eg 
féllst strax á það og þakkaði hon- 
um fyrir, og skipar liann mér þá 


að vera tilbúinn að fara í land 
eftir miðdag. 

Einn af hásetunum átti spánýja 
bláa ullar-skyrtu. Eg hafði ágirnd 
á þessari skyrtu, mér fanst endi- 
lega liún vera einmitt það, sem 
eg þarfnaðist í þessa fyrirhuguðu 
ferð. Eg bauð honum því að 
sldfta við mig á þunnum laglegum 
slopp, sem eg átti. Hann gerði 
það. Og nú var eg albúinn, með 
bláu skyrtuna utan yfir buxunum, 
S'kozka húfu á höfðinu með 
stóru gljáandi skygni á. Alt dót 
mitt annað. skildi eg eftir. 
Nú fórum við í land og upp 
á skrifstofu skipseigenda. Það 
tók þá fjóra klukkutíma að reikna 
saman hvað mikið eg ætti til góða. 
A endanum voru mér réttir $6.00, 
og eg tók þeim fegins hendi og 
stökk á stað niður að ánni. Þar 
var gnfubátur ,sem snéri í áttina, 
sem eg vildi fara. Eg fór strax 
um borð og mátti borga $1.00 til 
Montreal. Eg hitti þar Svía einn 
og tók hann mig strax tali og 
spurði mig hvert eg væri að fara. 
Eg sagði honum það, og segir 
hann mér þá, að eg muni geta 
unnið mig áfram upp vötnin til 
Chicago eða Milwaukee. Þegar 
við komum til Montreal um morg- 
uninn fór hann st.rax með mig 
þangað, sem skipin lágu, og eftir 
margar tilraunir komst eg loks á 
lítinn gnfu-pramma (steam barge) 
er átti heima í St. Catherines, 
Ont. Þegar þangað kom segir 
skipstjóri við mig, að hann eigi 
að fara upp til Cleveland og að 
mér sé bezt að ráðast á skipið því 



FERÐ MÍN TIL AMERÍKU 


133 


þá muni eg liafa nóg fé til þess 
að komast til Chicag'o við enda 
ferðarinnar, “en, ” bætir hann við, 
“þú getur unnið þig áfram þang- 
að, ef þú vilt það heldur.” Eg 
kaus það síðai’a; eg hélt eg mundi 
geta eins vel komist á skip, sem 
færi upp vötnin þar eins og ann- 
arsstaðar. Þegar til Cleveland 
kom stökk skipstjóri á land og óð- 
ara um borð aftur og út á vatn. 
Nú fór eg að njósna um hvert fara 
skyldi. Mér var sagt að við fær- 
um til Blaok River Junction, 25 
mílur vestur. Eg lét mér það vel 
lynda, því eg vissi að það var í 
áttina til Páls, og svo hélt eg líka 
að þar væri kanske gott tækifæri 
að komast á skip. Nú komum við 
til Black River Junction. Það er 
lítið þorp með útbúnaði til þess 
að hlessa kol. Ekkert einasta 
skip var þar af nokkuru tægi. Nú 
fór eg í land. Uppi á hæð sá eg 
farþegavagna fara aftur á bak 
niður að vagnstöðinni. Eg hleyp 
upp brekkuna og inn í einn vagn- 
inn og sezt niður. Brátt fer lest- 
in á stað og vagnstjórinn kemur 
og heimtar farbréf brosandi. Eg 
dreg upp fimm dala seðilinn, sem 
eg fókk í Quebec og fæ honum. 
Hann fær mér 25 cent til baka. Eg 
liafði enga hugmynd um hvert 
lestin ætJlaði. Eg vissi hún 
fór í vestur, en það var 
áttin til Chicago og Páls. Við 
komum til Detroit í Michigan kl. 
4 e. m. Eg fór strax niður að 
ánni og spurðist fyrir á öllum 
skipurn, sem þar lágu, hvort þau 
ætluðu til Oliicago eða Milwaukee, 


en árangurslaust. Nú fór eg inn í 
gestgjafahús skamt frá bryggjun- 
um og spurði gestgjafa hvort 
hann vildi hýsa mig og fæða með- 
an eg biði eftir svari og peningum 
frá bróður mínum í Chicago. Eg 
vissi það ekki fyrri en seinna, að 
Páll heitinn var að vinna sig á- 
fram hjálparlaust gegnum lækna- 
skólann og hafði auðvitað enga 
peninga aflögu. Hann var sá 
fyrsti íslendingur, sem útsrkifað- 
ist af læknaskóla í Ameríku. 
Gestgjafinn tók dræmt í fyrir- 
spurn mína, svo eg beið ekki boð- 
anna og stökk út og á leið niður 
á bryggju. Þegar eg var um 
hundrað faðma frá ánni sé eg að 
stór gufubátur er að leggja af 
stað frá bryggjunni og um leið 
heyri eg einhvern kalla hvort eg 
vilji ráðast á skipið. Eg játti því 
og hljóp til og gat með naumind- 
um stokkið um borð. 

Báturinn átti heima í Buffalo, 
New York, en var á leið til kopar- 
námanna á efra-vatni (Superior) 
Þarna fé!kk eg nú $18.00 um mán- 
uðinn, og þarna lenti eg í hóp 
þjófa og ræningja úr fúaholum 
stórborganna. Auðvitað vissi eg 
það ekki þá, en komst að því 
seinna. Fyrstu nóttina fór eg að 
liátta í rúmi, sem mér var úthlut- 
að í skutnum. Eftir fáar mínút- 
ur fann eg eitthvað skríða yfir 
ancllitið, eg greip það og brá í 
ljósið og sá hverskyns það var. 
Nú stökk eg út og upp á efstu 
þiljur, lagðist niður við reykháf- 
iim og' sofnaði. Það var komið 
fram í október og veður orðið 



134 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kalt. Eg vaknaði af og til um 
nóttina, við það, að sú hliðin, sem 
snéri frá reykliáfnum var ískölcl, 
svo eg bylti mér bara um og sofn- 
aði jafnharðan. 

Einn daginn þreif einn af fé- 
lögum mínum til mín og ætlaði að 
slengja mér niður á gólfið. Eg 
demdi lionum fljótt niður á ís- 
lenzkum lmykk. Hann stökk óðar 
upp og á mig aftur, en það fór á 
sömu leið og áður. 1 þriðja sinni 
veður hann að mér með steytta 
linefa. Eg segi honum að eg 
kunni ekki hnefaleik, en að eg 
skuli glíma við hann eins lengi og 
hann vilji. En þá hætti hann, og 
var eg látinn í friði eftir það. 

Þjóðverji, giftur, var á bátnum, 
allra bezti drengur og mér einkar 
góður. Eg var búinn að segja 
honum alt um mína hagi og hvert 
eg ætlaði. Áður við komum til 
Buffalo segir hann mér að fara 
ekki í land með neinum af skip- 
verjum, því þeir muni taka mig 
inn á knæpu, gefa mér svefnmeðal 
og ræna mig. Hann býðst til að 
fara með mér á farbréfastofu og 
útvega mér eins ódýrt farbréf til 
Chicago eins og hægt sé að fá. 
Nú fórum við á 3—4 “Scalpers 
Ticket Offices’ ,# og fengurn við 
að síðustu farbréf fyrir $10.00. 

Nú voru skór mínir í slitrum, 
svo eg mátti til með að kaupa 
mér skó. Þeir kostuðu $1.50. 
Þegar eg var búinn að kaupa hon- 
um og mér glas af bjór, brauðköku 


*)Staðir er verzluðu með ónotuð farbréf, 
er keypt voru fyrir lítið af ferðamönnum. 
Nú bannaðir með lögum. 


og 5-10c virði af osti, þá átti eg 
eftir 25c. Nú fór hann með mér 
niður á járnbrautarstöðina og bað 
einn starfþjóninn að' sjá um, að eg 
'kæmist á lestina kl. 11 f. m.. Þar 
kvöddumst við og eg þakkaði hon- 
um innilega fyrir alla hjálpina. 

Nú var lagt á stað og eg bjóst 
nú við að stanza ekki fyrri en í 
Chicago, en það var öðru nær. 
Við komum til Cleveland í Oliio 
kl. 9 f. m. á sunnudagsmorgun. 
Þá var mér skipað út úr vagnin- 
um og sagt að engin lest færi til 
Chicago fyr en kl. 9 um kvöldið. 

Eg fór rít, súr í skapi og’ upp á 
knæpu skamt frá stöðinni. Eg 
skildi eftir ostinn og brauðið og 
ætlaði að hirða það um kvöldið er 
eg færi af stað. Nú bið eg um 
kaffi og kleinur, og brátt kemur 
telpa með það. Meðan eg var að 
drekka kaffið hugsaði eg með mér 
að ef mér yrði boðin annar bolli, 
skyldi eg afþakka það. Eg vildi 
hafa fáein cent í vasa, þegar til 
Chicago kæmi. Eg bjóst við að 
kaffið og kleinurnar myndu kosta 
mest 15 cent. Svo spyr eg telp- 
una hvað það kosti. Tuttugu og 
fimm cent, segir hún. Eg stokk- 
roðnaði, en þagði þó, jafnvel þó 
eg þættist vita, að það væri níðst á 
mér. Nú var eg þarna allan dag- 
inn matarlaus, en fékk eitt glas 
af bjór hjá gestgjafa. 

Síðan fór eg á lestina á tiltekn- 
um tíma. Eg fann hvorki ostinn 
né brauðið. Eg dottaði í sæti 
mínu af og til um nóttina, en leið 
nú samt heldur illa. Kl. 9 næsta 
morgun komum við loks til Chi- 



EERÐ MÍN TIL AMERÍKU 


135 


cago. Þegar eg steig af vagnin- 
um er þar maður í einkennisbún- 
ingi, sem 'bendir mér á bús þar 
skamt frá og segir mér að þarna 
geti eg fengið allskonar veiting- 
ar fyrir 15—25 eent. Eg sagðist 
nú ekkert vera að hugsa um þaS, 
en bað Jiann að segja mér hvar 
State stræti væri. “Eina húsaröð 
(‘ ‘ block ”) til vinstri, ’ ’ segir hann. 

Nú komst eg á State stræti, en 
þá vissi eg ekki hvort eg átti að 
fara norður eða suður til að finna 
númerið, sem stóð á bréfi Páls. 
Það var grenjandi norðan veður 
og fjúk. Eg tók það ráð, að snúa 
undan veðrinu. Eg góndi á núm- 
erin til beggja hliða. Allir, sem 
eg mætti stönzuðu þegar þeir voru 
komnir fram hjá mér og horfðu á 
eftir mér. Þeim hefir víst þótt 
nýstárlegt að sjá ungan mann á 
Chicago götu í blárri ullarskyrtu 
utan yfir buxunum og með skozka 
húfu á höfðinu með gljáskygni á, 
um hávetur. Eg hélt nú áfram og 
mér fanst eg vera búinn að ganga 
óralangan veg, eg var farinn að 
halda að eg mundi hafa tekið 
ranga stefnu. Eg fer emi yfir eitt 
þverstræti og staðnæmist á götu- 
horninu og lít yfir State stræti. 
Þar er tvílyft trjáviðarbygging 
við götumótin. Á einum gluggan- 
um á efra loft-i stendur með stór- 
um gyltum stöfum, Dr. Steele. 
Ó! hvílíkur fögnuður! Nú var eg 
þá loksins kominn á brautarenda, 
og innan skamms fengi eg nú að 
sjá minn ástkæra bróður. 

Eg þaut yfir götuna og iim í 
lyfsalabúð, sem var á neðsta gólfi. 


Eg spurði mann, sem þar var fyr- 
ir innan borðið, hvort rnaður að 
nafni Páll Björnsson væri þar. 
“Nei, enginn maður með því 
nafni hér. ” Eg fór óðara út og 
stóð sem steini lostinn á götuhorn- 
inu og reyndi að átta mig. Páll 
var líklega ekki í bænum. Eg hélt 
að allir, sem væru í «ömu bygg- 
ingunni hlytu að þekkja liver ann- 
an alveg eins og alt vinnufólkið á 
Valþjófsstað þekti hvert annað. 
Hér stóð eg nú á gatnamótum í 
stórbæ þar sem eg þekti enga 
manneskju. Eg var orðinn dauð- 
hungraður, félaus og klæðlaus í 
grimdar veðri. Eg gerði mér enga 
hugmynd um hver afdrif mín yrðu 
ef eg fyndi ekki Pál. Samt lét eg 
ekki hugfallast, mér fanst endi- 
lega að mér myndi verða eitthvað 
til. Ðr. Steele hlaut að vera í 
byggingunni einhversstaðar og 
hann hlyti að geta sagt mér eitt- 
hvað af Páli. En hvernig að ná 
tali af honum ? Eg sá engan stiga 
liggja úr lyfjabúðinni upp á efra 
loftið. Ölknæpa var hinum megin 
við þvergötuna. Þangað labbaði 
eg í þungum þönkum og fór þar 
inn. Stór hitunarofn var þar, og 
á borði voru alls konar matvæli, 
sem maður mátti eta lyst sína af 
ef maður keypti 5 centa glas af 
l)jór. Þá datt mér í liug, að ef 
telpan í Cleveland hefði ekki 
snuðað mig, þá liefði eg nú liaft 
cent til að kaupa bjórinn og sefa 
hungrið. Nú snéri eg bakinu að 
hitunarofninum til þess að verma 
mig, því mér var orðið kalt. Eg 
gat séð út um glugga yfir að 



136 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


byggingunni, sem hýsti Dr. Steele. 
Eftir nokkra stund sé eg hurð 
opnast á liliðinni, sem snéri að 
ijþvergötunni og mann koma þar út 
með sóp í hendi og spýtubakka. 
Eg stökk óðara út og vfir til lians 
dreg npp umslagið með nafni Dr. 
Steeles á og sýni honum og spyr 
hvor't að maður að nafni Páll 
Björnsson sé hér. “Því ekki 
spyrja Dr. Steele,” segir hann. 
Já, það var satt, það var iirlausn- 
in. Nú fer eg upp stigann og 
drep á dymar er voru með nafni 
Dr. Steeles. Maður lýkur óðar 
upp og brosir þegar hann sér mig. 
“Þú ert bróðir Páls, hann hefir 
verið að vonast eftir þér og bað 
mig að taka á móti þér, komdu 
inn. ” Nú fór eg inn og settist á 
leðurklæddan legubekk. Tvær 
prúðbúnar konur voru að tala við 
Dr. Steele. Þarna sat eg nú nm 
hríð. Kafrjóður út undir eyru 
og garnirnar gauluðu svo liátt að 
eg var dauðhræddur um að allir 
hlytu að heyra það, sem inni voru. 

Þegar konurnar fóra, segir Dr. 
Steele við mig að Páll komi ekki 
heim fyrri en kl. 5 e. m. og að eg 
geti gert hvort heldur eg vilji, 
bíða hér þangað til, eða að reyna 
að finna læknaskólann, því Páll 
fari til miðdagsverðar kl. liálf 
eitt. Klukkan var nú um tíu. Mér 
hreys hugur við að sitja þarna 
hungraður allan daginn með 
garnag’aul. Og líka var eg feim- 
inn og bjóst við að fólk yrði alt af 
að koma og finna læknirinn, svo 
að eg kaus að revna að leita uppi 
skólann. Nii lagði eg af stað og 


fór eftir tilvísun læknisins, og 
brátt fann eg skólann. Háar tröpp- 
ur lágu af götunni upp á fyrsta 
loft. Eg hljóp upp þær og opnaði 
dyr, sem lágu inn í stóran sal með 
hitunarofni. Eg bjóst við að sjá 
Pál þar strax, en það var öðru 
nær. Maður kemur til mín og spyr 
mig erinda. Eg’ spyr hann hvort 
hér sé ekki maður, sem heiti Páll 
Björnson. “Það getur vel verið,” 
sagði hann, “ef hann er einn af 
lærisveinum skólans, þá er hann 
uppi í lestrarsalnum og kemur 
ekld niður fyrri en kl. hálf eitt.” 
Eg sat nú þarna eða gekk um gólf 
þangað til eg heyrði fótaspark 
uppi á loftinu. Eg þóttist vita, að 
nú væri skólinn úti og að stúdent- 
ar mundu koma. í hópum ofan stig- 
an, en eg vildi ekki láta skólabræð- 
ur Páls sjá mig svona tötralegan 
til fara. Eg stölík því út og yfir 
á hornið á móti skólanum og eftir 
litla stund sé eg Pál líta út um 
gluggann og þegar hann sér mig 
kemur liann lá rás niður tröpp- 
urnar og yfir um til mín. Páll tók 
mig nú á matsöluhús en að mál- 
tíðinni lokinni fanst mér eg ekki 
hafa borðað neitt, en lét þó ekk- 
ert á því bera við bróður minn. 
Eftir tíu daga át, fanst mér eg 
vera orðinn mettur, — Frá Chi- 
cago fór eg til Milwaukee. 

Þar sem þetta er aðeins ferða- 
saga en ekki æfisaga, þá læt eg 
nú hér staðar numið. Eg full- 
vissa góðfúslegan lesara um, að 
frá ferðinni er rétt sagt. Finni les- 
arinn að hann hafi skemt sér við 
lesturinn, þá er tilganginum náð. 



Attunda ársþing Þjóðræknisfélags Islendinga 

í Vesturheimi, 


Áttunda ársþing ÞjóSræknisfélags ís- 
lendinga var sett í Goodtemplarahúsinu í 
Winnipeg þriðj-udaginn 22. febrúar kl. 10 
f. h. Forseti séra Jónas A. SigurSsson 
baö þingheim aíS syngja sálminn “FaSir 
andanna.” Las hann síöan byrjun 9. 
kapítula úr Rómverjabréfinu, en séra Carl 
J. Olson flutti bæn. Siðan lýsti forseti 
þing sett. AS því búnu flutti hann 
.skýrslu 'sína yfir ársstarf sitt og nefnd- 
arinnar. 

ÁVARP FOiRSETA 

Háttvirtu þingmenn! 

í dag er fæðingardagur George Wash- 
ingtons, þess manns, er Vesturheimur 
nefnir föSur ihinnar miklu þjóðar, Banda- 
ríkjanna. Naumast mun þó fæðing hans 
hafa þótt tíSindum sæta. Og síSar var' 
barátta hans fyrir nýja þjóS og nýtt þjóð- 
erni engan veginn vinsæl . Fátt var um 
málsvara í hópi hinna voldugu, og meS- 
'byrs og sigurs var langt aS bíSa. En nú 
er ekki lengur deilt um þau efni. Heimi- 
urirtn dáist aS þjóS og þjóSerni, er fædd- 
ist af hinni veiku og vinafáu byrjun. 

í> jóSræknisfélag Vestur-íslendinga á 
einnig sinn fæSingardag í febrúar, meS 
þeim George Washington og Abráham 
Lincoln. íslenzkir nýlendumenn í Ame- 
ríku höfSu frá öndveröu, er þeir stigu 
hér á land, heitstrengt aS varSveita þjóS- 
erni sitt. Hópurinn, er kom meS “St. 
Patric” til Quebec í september 1874, 
kraföist þess af fulltrúum Canada-stjórn- 
ar, aS mega óhindraS varSveita hér í 
landi þjóSerni sitt og þjóöararf, sem 
móSurmáliS. ÞaS var þeirra fyrsta verk 
í nýju landnámi. Má telja þá sáttmáls- 
gerS hinn Gamla sáttmála Vestur-íslend- 
inga. Er ár líöa, þjóSerni vort skilst og 
þjóSrækni verSur betur metin, mun slíkra 
feSra minst aö verSugu. 


SíSan hafa vesturfluttir Islendingar 
aldrei fariö huldu höfSi mieS þjóörækni 
sína. 

MeS þessum orSunu er eg þó alls ekki 
aS líkja þeim, og því síöur sjálfum oss, 
viö þá heimsfrægu menn, er eg nefndi, né 
félagi voru viS stórveldiö, er fæddist og 
frelsaöist meö þeim. Eg er einungis aö 
benda mönnurn á, aS enginn veit, aö 
hvaSa barni gagn verSur. Álit manna og 
dómar um ýmsa atburöi samtíöarinnar, 
eru ekki ávalt réttir. Málefni, sem menn, 
eru ekki ætíö lögS á rétta vog. Eftir- 
lætisbarniö veröur á stundum enginn af- 
reksmaöur, né heldur olnbogabarniö æf- 
inlega kolbítur í öskustó. ÖrSug æsku- 
ár, námsskeiS, auSugt af allsleysi, er oft 
hollur heimanmundur. Vestur-íslenzk 
landnám byrjuSú ekki viö auö og vel- 
gengni. MeSlætiS var ekki förunautur 
Vesturfarans. Sumir þeirra, er enn lifa, 
kyntust hér árum meguröar og mótlætis. 
ÞaSan óx þeim ásmegin. Þar, og í þjóS- 
erni þeirra, á gæfa þeirra rætur. 

En þaö sem er rétt um einstaklinginn, 
er, alment talaö, rétt um félagslíf manna. 
Félagsskapurinn er einungis stækkuS 
mynd hins einstaka. AS því athuguöu, 
verSur, án efa, öllum ljós tilgangur þess- 
ara inngangsorSa. 

Sá er tæpast íslendingur, sem æSrast. 
þótt eigi sé meöbyr aö fagna. 

Eg er ðkki í neinum efa um þaS, aS þau 
börn Islands, er viturlega og rétta rækt 
vilja leggja viö þjóöararf sinn, græSa á 
andróSri, aököstum og erfiSleikum, 
skorti oss ekki úthald og einlægni. 

Ekki verSur hér, því miSur, langt fram- 
tal framkvæmda áriS ,sem leiS. Þó var 
áriS oss engan veginn aflalaust. En ár- 
ferSi reyndist örSugt á ýmsan hátt. Fjár- 
skortur félagsins og óhagstæS verSátta 



138 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hnekti 'starfi þess. HaustiS, sem einnig er 
uppskerutíS félagsmálanna, br-ást oss að 
nrestu. Vetur gðkk snemma í garö meö 
fádæma örðugleika. Þorri manna gat 
einungis sint brýnustu nauðsynjastörfum. 
Útbreiöslumál vor -og önnur þjóSræknis- 
störf, biSu stórtjón. Undir þeim kring- 
umstæSum taldi eg ekki ráSlegt, aS leggja 
út í útbreiSslu-leiSangur, sem þó var á- 
form félag9stj-órnar, og hún hafSi faliS 
mér. 

HjeiSursfélagi vor, skáldiS -Stephan G. 
Stephansson, sá maöurinn í hóp Vestur- 
ííslendinga, er í síSari tíö hefir getiö sér 
einna mest frægSarorS, hefir, því miSúr, 
veriS til muna heilsubiIaSur í ár. Fram- 
an af -sumri dvaldi hann hér eystra meS- 
fram í v-o.n um heilsubót. Þ'eir, er sáu 
hann, vonuSu, aS andi skáldsins hefSi 
unniö bug á hrörnun holdsins. MeSan 
hann dvald'ist hér -eystra, var honum 
fagnaö eftir föngum. — í samkvæmi, er 
skáldinu var haldiS í Winnipeg 4. ágúst 
síSa-stliSinn, tók Þ'jóSræknisfélagiS aSal- 
þáttinn. En til þess fundu formenn þess, 
og vafalaust þorri íslendinga, aS seint 
veröi metinn aS veröleikum- sá sikerfur, 
sem Stephan G. Stephansson hefir lagt til 
þjóSræknismála vor íslendinga, né full- 
þaklcaSur sá vegsauki, sem hann er og 
verSur þjóSarbr-otinu í-slenzka hér vestra. 

Um m-iSsumar sneri hann heimleiSis. 
En fyrir jólin 'bárust þær fregnir, aS 
sjúknaöur hans heföi ágerst, og hvílir sá 
-skuggi ytfir honum, ástvinum hans og öll- 
um ljóSelskum, þj-óSræknum íslendingum, 
-er fágætt fornaldarlegt atgerfi og anda- 
gift meta. 

Bkki tel eg rétt aS enda þessi ummæli 
án Iþess viSauka, í fullu trausti aö þaö- 
fremur gleöji en hryggi hiS vitra -skáld 
og vandamenn hans ,aS' fk-oma hans á 
þessar stöSvar -og samneyti hans viS 
menn, miSaSi mjög til samúSar og 
aúkins skilnings/ 

Eg er einnig aS- vona, aS viS þaS .sé 
kannast af ýmsum, aS Þjóöræknisfélagiö 
hafi, fremur ööru í félagslífi voru, bætt 
hiö andlega nágrenni íslendinga í vestur- 
vegi. 


Annar góSur ges-tur og annaS skáld 
Vestur-íslendinga, frú Jakobína John- 
son, heimsótti í haust er Ieiö, hinar fjöl- 
mennari bygSir ís-lendinga austan fjalla. 
Var iskáldkonunni hvarvetn-a vel fagnaS. 
LjóS hennar reyndust ljúf, -heilnæm og 
vinsæl. Skáldkonan er lifandi, órækur 
vottur þess, hvernig íslenzkur arfur og 
íslenzkt þjóöerni lifir og dafnar í ensku 
andrúmslofti og umhverfi. Jafnvel þeir, 
“-er fljóta sofandi aö feig'Sarósi,” hvaS 
íslenzka þjöSrækni áhrærir, ætti aö 
ru-m'skast svo, aö þeir komi auga á þaS 
tap, ef slíkur arfur í-slenzkrar 'tungu og 
íslenzks eSlis glatast, sökum ræktarleysis 
viS móSurmáliö og menning þess. í 
rauninni er hér réttlæting fyrir viSleitni 
'þjóSræknismanna, er öröugt mun aS and- 
mæla. 

Eg sótti þjóShátíö N-orSmanna, er þeir 
héldu í Camr-ose, Alberta, 3.—6. júlí, sem 
fulltrúi ÞjóSræknisfélagsins. BuSu NorS- 
menn félagi voru aS -senda erindreka. Um 
if-ör þá er stuttlega getiS í Tímariti félags- 
ins ,sem er aS koma út. SömuleiSis er 
þar prentuS þýöing af erindi er -eg ílutti 
í Camrose. — Rangt væri aS ganga fram 
hjá því þegjandi, hvílíkur vitnisbúröur 
um þjóörækni NorSmanna slíkar þjóS- 
-hátíSir eru. Þó hafa Norö-mienn dvaliS 
ihér tv-öfalt lengur en vér. 

A-uk þessarar sendifarar, hefi eg á 
þessu ári talaö um íslenzk þj-óSræknismál 
í Winnipeg, aS Lundar, Winnipegosis, 
Árborg, -Churchbridge, Glen-boro og 
Leslie -o-g raunar hvar -sem -eg -hefi ávarp- 
aö landa mína. Eigi hafa þó þjóöræknis- 
deildir, aö Leslie-mönnum einum undan- 
þegnum, gengist fyrir þeim heimsóknum, 
og aöalfélagiö hefir -engu til þeirra ko-st- 
aS. 

Einn emhættismaSur félagsins, Páll 
Bjarnars-on, fjármálaritari, fluttist í þá 
fjarlægö, aS varamaöur hans, Klemens 
Jónasson, tók viS störfum hans á miöju 
sumri. ViS brottför Páls Bjar.narsonar 
á féla-g vort á bak aS sjá fróSum og þjóö- 
ræknum starfsmanni. 

Söngstarf Brynjólfs Þorlákssonar fer 
sívaxandi. Nálega allar bygSir íslend- 
inga æskja þess í síöari tíS, aö fá hann til 



ATTUN.DA ARSÞING 


139 


aS kenna, einkum vestur-íslenzkum æsku- 
lýS, ættjar'ðarsöngva. Eg-hefi þráfaldlega 
getið þess og ítreka það enn, að hann 
fari með fjöregg íslenzkrar þjóðrækni 
vor á meSal. AS syngja fegurð máls og 
ljóða og ættlands inn í sálir ihinna ungu 
og uppvaxandi, er vátrygging ÞjóSrækn- 
isfélagsins. V-onandi rísa upp menn vor 
á meðal, er feta þar í fótspor Brynjólfs 
Þ-orlákssonar. 

En væri þaS úr vegi, aS hver slíkur 
æskumaður, er nýtur tilsagnar hr. Brynj- 
ólfs, gerSíst félagi héraðsdeildar, eSa 
helzt æfifélagi Þjó'Srækmsfélagsins? Eg 
er þess fullviss ,aS það væri ávinningur 
að gera þeim æskulýð þá félagssambúS 
sem auðveldasta. Á þann hátt eignuðust 
einnig deildir og aSalfélagiS mikla söng- 
krafta, er stundir HSu. 

Vil eg leyfa mér aS benda þingi þessu 
á þaS atriði. 

Félag íslenzkra söngmanna í Winni- 
pegborg, befir, að sögn, verið stofnað. 
Getur engum dulist, aS þaS er spor í rétta 
átt. Fulltreysta má, að það fólk minnist, 
í sambandi viS ÞjóSræknisfélagiS, af 
hvaða 'bergi þa'S er brotiS. 

Enn hefir lent í tilfinnanlegum undan- 
drætti hjá deildum félagsins, að senda 
mér skýrslur eSa skilríki um ástand þeirra 
og starf, þrátt fyrir lagaákvæSi og opin- 
her tilmæli frá mér í báSum íslenzku 
vikublöSunum. — Eg geri ráS fyrir, að 
hjá sumum þeirra gangi margt á tré- 
ifótum,—eins og Þórarinn BöSvarsson 
sagði um Grikki i Lestrarbók sinni forS- 
um daga. En ókunnugt er mér um, aS 
nokkur deild, er starfandi var er síðasta 
ársþing var háð, hafi hætt aS vera til.— 

Utn deildirnar í Winnipegosis, Church- 
bridge, Leslie og Brown er mér kunnugt. 

Deildin Island aS Riverton, Man., 
sendi mér skilagrein um starf sitt á ár- 
inu. Fundir hafa veriS fjölmennir og 
uppbyggilegir og flest ungmenni fá til- 
sögn í íslenzku í “heimahúsum.” — 
MeSlimatalan er um 60. 

Vil eg mega benda öSrum íslenzkum 
sveitum á samvinnu hins fámenna íslend- 
inga hóps, er býr í grend við Brown. 


ÞjóSræknisdeildin í Leslie, er Iðunn 
nefnist, hélt útbreiSsIufund þ. 18. þ. m. 
Efndu þeir sem bezt til samkomunnar. 
Deildin á bókasafn með nálægt 200 bind- 
um. 'SíSast liðiS sumar fór þar fram 
söngkensla og tóku þeir þátt í Islendinga- 
dagshaldi meS Wynyard-deildinni. Auk 
þess hefir deildin gefið um $150 á árinu. 
Fundir eru haldnir mánaSarlega. Sú 
deild 'sendir fyrirfram borgun til þings 
fyrir 45 meðlimi. 

I ChurcWbrid'ge hefir tala félaga frem- 
ur aukist. Er það einkumi Tímariti fé- 
lagins að þakka. Þar gekst og deildin 
fyrir þjóðræknisdegi. 

Á viSreisnarfundi deildarinnar Harpa í 
Winnipegosis var *eg staddur í vor er 
leið. Reis hún þá upp meS au'knum 
mannstyrk og nýjum áhuga. Sú deild á 
einnig biókasafn. Voru fundir tíðir um 
sumarmánuSina. Gekst deildin fyrir ís- 
lendingad'agshaldi 17. júní Einnig hvatti 
hún til barnakenslu. LærSu 'börnin meðal 
annars íslenzk erindi, er þau síSar lásu 
eða sungu á. félagsfundum. Fyrir slíkt 
nám voru veitt verðlaun úr félagssjóSi 

I byrjun ársins barst mér þó tilkynn- 
ing um úrgöngu 13 meðlima. En eg var 
kvaddur þangaS fyrir hálfum mánuði í 
öðrum erindum. SíSan hefir sú úrganga 
lagfærst og er enda von nýrra félaga í 
Winnipegosis. 

Félögum þarf nauðsynlega aS fjölga 
hz’að sem iðgjöldum líður. Allir félags^ 
menn hljóta aS sjá, hváSa þýðing slíkt 
hefir 'fyrir starf vort, útbreiðslu tíma- 
ritsins og sölu auglýsinga. MeS útbreiSslu 
fyrir augum væri, ef til vill, æskilegt 
aS ársþing félagsins miætti halda við og 
við í 'hinum fjölmennari íslenzku bygð- 
um. Kemur sú hugsun til greina í sam- 
bandi viS frumvarp um grundvallarlaga- 
breyting, er lagt verSur fyrir þingiS. 

í ár hefir útbýting Tímaritsins til 
skuldlausra félagsmanna aukiS vinsældir 
félagsins öðru fremur. Þó var útbýting 
sú eigi fullskilin á ýmsum stöðum og er 
það sannfæring mín, aS ávöxtur af þeirri 
viturlegu ráðstöfun siðasta þings, komi 
'b'etur í ljós á komandi tíS. RitiS hefir 
reynst mænirás í félagsbygging vorri. — 



140 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Stjórnarnefndin færöi niöur söluverö á 
eldri árgöngum Tímaritsins og sömuleiö- 
is á íslands sögu prófessor Gjerset’s. 
E'kki er mér fullkunnugt um árangurinn, 
en hiklaust tel eg þaö spor í rétta átt. 
Mun skýrsla skjalavarðar gera frekari 
grein fyrir því atriði. 

Á árinu liöna var fjárhagur félagsins 
venju fremur öröugur. Hindraöi sá efna- 
skortur eðlilega útbreiðslustarfiö, sem 
er vort aöal starf, sem þegar er sagt. Þó 
er mér sagt, að eitthvaö hafi úr þessu 
raknað hvaö efnahag snertir, undir árs- 
lokin, mest fyrir ötula framgöngu Árna- 
Eggertsonar, gjaldkera. Skýra hlutaö- 
eigandi em'bættismenn þau efni frekar. 

Flin sérstaka yfirskoðunarnefnd, er 
kosin var á þingi í fyrra, hefir lokið 
starfi sínu og leggur hún álit sitt fyrir 
þingiö. 

Úr sölu íslenzkra bóka vestan hafs, 
sem óhjákvæmilega er stórmál þjóöræn- 
um, lesandi mönnum, hefir eitthvað 
greiðst. Eiga menn nú kost á eldri bók- 
um, fyrir sanngjarnara verö, en aö und- 
anförnu. Þó er enn margt óunnið í því 
máli. Málaleitan viö yfirvöldin í Ottawa 
um afnám tolls á íslenzkum bókum, hefir, 
sem stendur, strandaö á mótspyrnu frá 
tollmálaráðherra Canada. Þó segir mér 
svo hugur um, aö innan skamms muni 
eitthvað ávinnast í því- efni. 

Annars hafa flest samvinnumál við ís- 
land, því miöur, ekki ihaft þann 'byr, sem 
skyldi. Skrásetning Vestur-íslendinga i 
“Selskinnu” hefir veriö vanrækt. Erum 
vér þar margir meðsekir. Á því ætti að 
ráöa bót. Fleira náskylt mætti hér 
nefna. Þó er eg að vona, aö vitrir og 
víðsýnir leiötogar þjóöarinnar heima, 
kannist við þá viðleitni þjóörækinna 
landa sinna hér vestra, aö varöveita móð- 
urmálið og önnur andleg tengsl við ís- 
land, áður en sú aðstoð verður um sein- 
an. 

í þessu samhandi rraætti geta þess, að 
einn meðlimur félags vors, Þorstína S. 
Tackson, fór síöastliðið sumar til íslands. 
Feröaðist hún víða um land með erindi 
um Vestur-íslendinga. Að því er séð 
verður, hefir hún vakið umtal og at- 


hygli heimaþjóðarinnar hvað oss snertir. 
—Þá hefir það einnig aukið yl ýmsra til 
íslands, er hlýtt hafa á erindi séra Ragn- 
ars E. Kvaran um hag ættjarðarinnar. 

Örfáum orðum skal hér vikið að þeim 
málum, er verið hafa á dagskrá árið sem 
leið, og ekki hafa þegar vierið nefnd: 

Iþróttamálið. — Virðist það á fram- 
fara skeiði, og er það góðs viti. Þar ætti 
íslenzk æska að geta notið sín. Bakhjarl 
þeirrar hreyfingar vor á meðal er, sem 
'kunnugt er, Jóhannes Jóseifsson. Auk 
$100 verðlauna í 10 ár, er hahn hefir 
lo’fað Þjóðræknisfélaginu, hefir hann fyr- 
ir skömmu ritað hvatningarorð um mál- 
ið. Blöðin íslenzku hafa einnig brugðist 
drenglega við því máli. 

Grundvallarlagabreyting. — Milliþinga- 
nefnd í 'því rnáli leggur frumvarp sitt 
fyrir þingið, og er þegar að því vikið. 
Veit eg að fyrir nefnd þeirri vaka að eins 
hagsmunir félagsins. En vér íslendingar 
höfum jafnan verið lagamenn miklir síð- 
an í fornöld, o'g á stundum deilt um laga- 
ákvæöi oss til tjóns. Aftur er eg ekki 
mikill lögmálsmaður en hefir bjargfasta 
trú á því, að kærleikurinn eigi að koma 
í lögmáls stað, ihvar sem þvi verður við 
komið. Megi sú stefna ráða í Þjóðrækn- 
isfélaginu. 

Björgzánsmálið. — Það hefir verið oss 
hvað mestur vegsauki árið liðna. Sam- 
skotin nema á þriöja þúsund dollars. 
Björgvin Guðmundsson er við nám sitt í 
Lundúnum og má búast við hinu 'bezta frá 
honum. Félagið má ekki við það mál 
skilja fyr en Björgvini er borgið. 

Til munu félög meðal íslendinga, er 
ekki hafa afkastað meiru út á við en það, 
sem Þjóðræknisfélagið er að vinna til 
styrktar þessurn góða efnismanni, þótt 
,ekkert annað sé talið. 

Félagsheimili fslendinga. — Milliþinga- 
nefndin í því máli mun gera þinginu grein 
fyrir aðstöðu sinni í því efni. Sann- 
gjarnt er að minnast þess hér, að með 
mörg fjársöfnunarmál á prjónunum í 
einu, gat slíkt unnið Björgvinsmálinu 
tjón, án þess að afkasta miklu, hvað 
heimilið snertir. Sú var einnig afstaðá 
félagsstjórnarinnar hvað snerti fjársöfn- 



ÁTTUNDA ÁRSÞING 


141 


un aö svo stöddu, til íslenzku kenslu við : 
Manitciba háskólann. 

Heimförin 1930, veröur stórmál þings- 
ins—og áranna, er í hönd fara. 1 það 
mál valdi stjórn félagsins þrjá menn úr 
sínum hóp á árinu. í nefnd þeirri eru 
Jón J. Bildfell, Jakob Kristjánsson og 
Árni Eggertssor.. Hefir nefndin um all- 
langt skeiö unniö aö málinu og aflað sér 
upplýsinga, er hún mun skýra þinginu frá. 

Fyrir skömmu 'barst mér einnig bréf 
frá Jðhannesi Jóhannessyni og Ásgeir Ás- 
geirssyni, formanni og ritara Alþingis- 
nefndar þeirrar, er annast undirbúning 
hátíöahaldsins á íslandi. Æskja þeir 
þess, að ráðstafanir af vorri hálfu drag- 
ist ekki um skör fram, og að fyrirætlanir 
og tillögur vorar verði þeim kunnar sem 
fyrst. : Hefi eg kunngert hlutaðeigendum 
hvar mál þetta er komið. 

Heim'förin 1930 mun reynast þjóðernisn 
vernd vorri Iðunnarepli. Fremur öllu 
öðru, sem sagt hefir verið eða unnið, síð- 
an vesturfarir hófust, mun hún brúa haf- 
ið. Hún mun reisa aftur steinbogann vfir 
Barnafoss, er móðirin lét brjóta eftir 
sonatapið. — 

En þjóðræknismenn, farið vel með hinn 
dýrmæta þjóðararf, hér á þinginu og í 
öllu starfi. Sýnið hufgsjór. og stefnu fé- 
lagsin9 trúmensku. Fátið spádómana um 
ófrið og deilur að engu verða. Gerið í 
raun og veru Þjóðræknisfélagið að frið- 
flytjanda meðal Vestur-íslendinga. Ber- 
ið hér, í samvinnu yðar, órækt vitni játn- 
ing vorri um kosti þess þjóðernis, er vér 
viljum að verði arfgengt hjá ástvinum og 
ættbræðrum vorum. Standið nú drengi- 
lega við stefnuskrá yðar. Látið þingið 
verða heilög griðmál, í líking við grið- 
mál Þorgils Arasonar í Heiðarvígasögu. 

Þ;á fregn tel eg að lokum eiga hvað 
mest erindi til þingsins, að þorri is- 
lenzkrar alþýðu ihér vestra, einkum til 
sveita, er áreiðanlega hlyntur þjóðernis- 
vernd þeirri, er félag þetta stefnir að, 
þótt hún kunni ekki ávalt að vinna sem 
hagfeldast að þeim málum, en hún lítur 
á sama tíma með engri velþóknun á þann 
ama, er gægist fram gagnvart Þjóðrækn- 
isfélaginu hjá vissum mönnum, er þó 


stóðu að stofnun þess í öndverðu. —Þessu 
trausti öbreyttra og einlægra íslendinga 
um allan Vesturheim megum vér engan 
veginn bregðast. 

Gerið ekki of mikið úr agnúum og 
öfugstreymi, en munið þeim mun betur 
eftir með hinu þjóðrækna þjóðskáldi, að: 

-“Þú sjálfur átt þér hefir 

Úti i víðri veröld eilífðanna, 

Fagurey með unaðsælu höfnum 
Yzt í fjarlægð viðsýnustu vona.” 

B. B. Olson lagði til, en Einar P. Jóns- 
son studdi, að þingheimur þakkaði for- 
seta starf hans á árinu og þessa skýrslu. 
Bar ritari till. til atkvæða og var faún 
isamþykt með því að þingheimur stóð á 
fætur og þakkaði forseta með dynjandi 
lófataki. 

Þá gerði ritari stuttl. grein fyrir fund- 
arhöldum og bréfaskriftum. 

Lagði hann þá til að þingið bæði for- 
'seta að leyfa ritstjóra Tímaritsins að 
prenta ársskýrslu fors. í næsta Timariti, 
enda skyldi hún prentuð þar. Studdi Mr. 
B. B. Ólson till. Var hún samþykt með 
öllum greiddum atkvæðum. 

Þá las ritari skýrslu skjalavarðar i 
fjarveru hans. Kom fram tillaga frá 
Ásm. Jóhannssyni er H. S. Bardal studdi 
að þingið tæki við skýrslu skjalavarðar 
og vísaði henni til væntanlegrar þing- 
nefndar. Var hún samþykt í einu hljóði. 

Þá las fjármálaritari skýrslu sína og 
lagði Ásm. P. Jóhannsson til, en Gunnar 
Jóhannsson studdi að þingið veitti henni 
viðtöku og vísi henni til væntanlegrar 
þingnefndar. Samiþykt í einu hljóði. 

Næst las gjaldkeri skýrslu sína. Th. 
Gíslason lagði til, en J. S. Gillies studdi, 
að þingið taki við henni, og vísi til vænt- 
anlegrar þingnefndar. 

Þá las Árni Eggertsson skýrslu um 
yfirskoðun samskota til varnar Ingólfi 
Ingólfsisyni. Lagði J. Húnfjörð til, en 
A. B. Olson studdi, að samþykkja skyldi 
skýrsluna ,eins og hún var lesin. Var sú 
till. samþykt í einu hljóði. 

Með því að þá var komið fram yfir 
hádegi var samþykt að fresta fundi til kl. 
2 eftir bádegi. 



142 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þing' var aftur sett kl. 2 eftir hádegi 
sama dag. 

Kom þá tillaga frá A. J. Skagfeld er 
A. B. Olson studdi, aS þriggja manna 
nefnd sé skipuö til þes® að athuga dag- 
skrá, Sam'þ. í einu hljóöi. 

Þá kom fram tillaga frá Bjarna Magn- 
ússyni, er A. B. Olson studdi, aS þing- 
heimur mæltist til viS forseta, aS hann 
leyfi blöSunum aS birta ársskýrslu sína. 
Samþ. í einu hljóSi. 

Þá las H'r. H. S. Bardal milliþinga- 
nefndanálit um grundvallarlagabreyting- 
ar, aS tilmaðlum forseta. 

Nefndin, sem sett var til þess aS íhuga 
frumvarp til grundvallarlaga breytingar, 
hefir yfrfariS frumvarpiS, eins vel og 
tími og kringumstæSur leyfa, og leyfir 
sér aS leggja frumvarpiS aftur fyrir 
þingiS meS örfáum bendingum frá nefnd- 
inni, sem milliþinganefndin hefir sam- 
hljóSa fallist á. 

Ragnar B■ Kvaran, 

J. J. Bíldfell, 

Á. Sædal. 

Kom tillaga frá J. HúnfjörS, er Eirík- 
ur SigurSsson studdi, aS’ fresta umræSum 
um lagabreytingarnar til kl. 10 f. h. á 
miövikudag. 

Breytingartilla-ga kom fram frá Ásm. 
Jóhannssyni, er H. Skagfeld studdi aS 
vísa álitinu til 3 manna nefndar. Var sú 
brtl. samþykt. —• 

SíSan las Mr. J. J. Bildfell upp milli- 
þinganefndarálit um íslandsferS 1930. 

Á ‘síSasta þjóSræknisþingi, var stjórn- 
arnefnd félagsins faliö aS athuga máliS 
um heimför Vestur-íslendinga á þúsund 
ára afmælishátíS Alþingis, 1930. 

Framkvæmdarnefndin ræddi þetta mál 
all-ýtarlega, og setti 'SÍSan þriggja manna 
nefnd í máliö, sem síöan hefir athugaS 
þaö all-grandgæfilega og leitaS sér upp- 
lýsinga í sambandi viS þaS á allan þann 
■hátt, ’sem henni hefir veriS unt. 

Nefindinni fanst þaS engum vafa bund- 
iS aS timamót þessi í sögu hinnar ís- 
lenzku þjóSár væru svo þýöingarmikil, aö 
öllum Vestur-íslendingum mundi koma 
saman um þaS, aS vel væri viöeigandi aS 


íslenzku þjóöinni væri allur sómi sýndur 
í sambandi viS þau og aS þann sóma gætu 
þeir bezt sýnt meS því, aS fjölmenna til 
hátíöarinnar, sem mest þeir gætu. 

Meö þaö fyrir augum og eins hitt, aS 
Vestur-íslendingar gætu veriS samtaka í 
aS sýna stofnþjóS sinni þann sóma, hefir 
ÞjióSræknisfélag Vestur-íslendinga tekiS 
aS sér aS gangast fyrir þessari för og 
treystir því, aö máliö, sem hverjum ís- 
lending er aS sjálfsögSu hugljúft, mætti 
verSa til þess aS sameina Vestur-íslend- 
inga í því lofsamlega áformi, aS sýna ís- 
lenzku þjóSinni verSskuldaSan heiSur, 
meS nærveru sinni á þúsund ára afmæli 
Alþingis í júní mánuSi 1930. 

Á þessumi grundvelli byggist starf þaS 
sem iwrniö hefir veriS nú þegar, og á þeim 
grundvelli þarf hugur Vestur-íslendinga 
aS hvíla og alt starf þeirra í sambandi 
viS miáliS, ef þaS á, aS geta náS þeim. til- 
gangi, sem æskilegur er. 

Verk nefndarinnar, sem máliS hefir 
sérstaklega haft meö höndum á árinu 
liöna hefir aöallega veriS fólgiS í því, aö 
leita sér upplýsinga uin reynslu og aSferS- 
ir annara þjóöarbrota og félaga í likum 
tilfelíum, og aS þeim upplýsingum og 
'ó'Kru athuguSu, kom nefnííinni saman um;. 
aS í byrjun væri þaS sérstaklega eitt, sem 
mestu varöaSi og þýSingarmest væri fvr- 
ir fólk aö vita en þaS er hámark far- 
gjialda frá Winnipeg til Reykjavíkur og 
til baka aftur. Því aS voru áliti er kostn- 
aSurinn viS feröina stórt atriSi og óhjá- 
ikvæmilegt fyrir menn aS vita um áSur 
en þeir geta ákvarSaS §ig til ferSarinnar. 
Ábyggileg tilboö hafa nefndinni borist frá 
ýmsum eimskipafélö'gum og eru þau öll 
bundin viS fargjaidatexta eins og þeir 
eru nú, nema eitt, sem hljóöar þannig: 
Fargjald á 3. plássi frá Winnipeg til 
Reykjavíkur og til baka aftur frá Reykja- 
vík til Winnipeg $264.65 Á 2. farrými 
$279.65 O'g á því fyrsta 374.65. í þessum 
uppihæS.um er allur kostnaSurinn talinn, 
nema fæSi á eimlestum til strandar og 
svefnvagnar. 

Eins og menn skilja, þá eru þetta há- 
marks upphæöir á fargjöldum—þaö er, 
aS menn geta 'bygt á aS þau fari aldrei 



ÁTTUNDA ÁRSÞING 


143 


fram úr, eíSa frami yfir þær upphæöir, ef 
um 700 manns fæst til fararinnar. En á 
hinn bóginn verða þau lægri ef fargjöld 
dkyldu lækka á tímabilinu fram að 1930, 
og enda að betri samningar en þetta, fá- 
ist ef framíbjóSendur til fararinnar verba 
sæmilega margir þegar fullnaSar samn- 
ingar verSa gerbir. 

Um fyrirkomulag á þessari væntanlegu 
ferö, hefir nefndin engu slegiö föstu, né 
heldur finnur hún sig knúSa til þess aS 
leggja fram neinar ákveðnar tillögur í því 
efni. Þó hún telji þaö sennilegast ab þaö 
fyrirkomulagið veríSi valiö, sem hagnýt- 
ast er til þess, aö sem flest fólk geti tekiö’ 
þátt í förinni. Annars finst nefndinni aö 
þaö veröi aö vera lagt í hendur væntan- 
legrar framkvæmdarnefndar í málinu aö 
ráða fram úr því. Eins og vikiö er aö 
hér aö framan er það aðal velferðarskil- 
yrði þessa máls að eining og samvinna 
náist á meðal allra Vestur-íslendinga. 
Og til aö tryggja þaö hefir nefndin hugs- 
að sér að æ’skilegt væri að boðað sé til 
almenns fitndar í Winnipeg hið bráðasta 
að unt er ti<l frekari eflingar nfálsins. Að 
öllu þessu athuguðu leyfir nefndin sér að 
leggja eftirfylgjandi tillögur fyrir þing- 
ið: 

1. Að Þjóö'ræfknisfélag íslendinga í 
Vesturheimi taki að sér aö standa fyrir 
heimför Vestur-íslendinga 1930. 

2. Að kosin isé fimm manna nefnd til 
þess að hafa framkvæmdir í og standa 
fyrir miálinu fyrir hönd Þjóðræknisfé- 
lags íslendinga í Vesturheimi. 

3. Sökum þess að áríðandi er, fyrir 
nefndina, sem fyrir þessari för stendur, 
aö vita eins fljótt og unt er, hve margra 
þátttakenda að 'hún má vænta til þess að 
geta komist að sem allra bestum samning- 
um, skal Þjóðræknisfélagið, eða nefndin 
fyrir þess hönd opna viðskiftareikning 
við einhverja vel þekta og ábyggilega fjár- 
málastofnun til þess að væntanlegir þátt- 
takendur í heimförinni geti lagt þar fyrir 
peninga til fararinmar, í smáum upphæð- 
um, eða stórum og að þeir peningar séu 
geymdir á vöxtum eða ávaxtaðir í 
stjórnarlánsbréfum, sem innleysanleg eru 


með litlum fyrirvara. 

4. Að nefndin, isem gert er ráð fyrir 
aö kosin veröi í annari tillögu. hér að 
framian, boöi til almetnns fundar í Winni- 
peg við fyrstu hentugleika, skýri þar má'l- 
iö fyllilega og aö þeim fundi sé boðið, ef 
hann æ-ski, að bæta þremur mönnum viö 
í /heimifararnefnd Þjóðræknis'félagsins. 
Winni.peg, 22. febr. 1927. 

/. Kristjánsson, 

J. J. Bíldfell, 

Árni Eggertsson. 

Eftir inokkrar umræður kom till. frá J. 
,S. Gillies, er B. B. Olson studdi, að um- 
ræðum um álitið sé frestað, unz tveir 
fjærverandi milliþinganefndarmenn geti 
komið á fund. — Var tillagan -samþykt í 
•einu hljóði. 

Þá las ritari álit dagskrárnefndar, sem 
hér fylgir. Var það samþykt í einu hljóði. 

Nefnd sú, sem kosin var til þess að at- 
huga dagskrá hins 8. Þjóðræknisþings 
leggur- til aö dagskrá sú, er auglýst hefir 
verið í báðum blöðunum fyrir það þing, 
sé samþykt ób-reytt, með þeim viðauka, 
aö kotsning embættismanna 's'kuli fara 
fram kl. 2 síðdegis, hinn síðasta þingdag. 

S. Halldórs frá Höfnum. 
Ólafur S- Thorgeirsson, 

Bjarni Magnússon. 

Þá kom fram tillaga frá Klemensi 
Jónassyni, er J. S. Gillies studdi, að skip- 
uð sé 3 manna nefnd til þe'ss að leggja 
eitthvað til um útbreiðslumál. Samþykt 
í einu hljóði. í nefndina voru skipaðir 
Jakob E. Kristjánsson, Hjálmar Gísla- 
son og J. S. Giliies. 

Þá var samþykt tillaga frá B. B. 01- 
son, er A. B. Olson studdi, aö kjósa 
þriggja manna nefnd til þess að athuga 
íslenzku og söngkenzlumál. 1 nefndina 
voru skipaðir séra Ragnar E- Kvaran, H. 
S. Bardal og séra Carl J Olson. 

Þá var samþykt tillaga frá S. H. frá 
Höfnum, er A. Skagfeld studdi, aö fresta 
umræðum um íþróttamál unz skýrsla 
mjlliþinganefndar lægi fyrir. 

Þá var samþykt tillaga frá Th. Gísla- 
syni frá Brown, er Jakob Kristjánsson 
studdi, aö fresta framkvæmdum í Björg- 



144 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vinsmálinu unz nasðist í skýrslu frá milli- 
þingianefnd félagsins. 

Þá kom fram aftur milliþinganefndar- 
álit um íslandsferöina 1930. 

Þ,á var samþykt tillaga um að skipa 
fimm manna nefnd til þess aS athuga 
fjármálaskýrslu embættismanna. — í 
nefndina voru skipaðir Ásm. P. Jóhanns- 
son, B. B. Olson, Th. J. Gíslason, Gunn- 
ar Jóhannsson og Hreiðar J. Skagfeld. 

Þá var sþ. till. um aS skipa 3 manna 
nefnd til þesis aS athuga tillögur grund- 
vallarlagabreytingarnefndar. — í nefnd- 
ina voru skipaðir J. J. Bíldfell, Á. Sædal 
og Jón Jónatansson. 

Þá kom fram tillaga frá Bjarna 
Magnússyni um að ræða álit milliþinga- 
nefndar, er fjallaði um heimferð 1930, 
lið fyrir lið; 'Stu-ddi J. F. KristjánsSon 
tillöguna, er var samþykt eftir nokkrar 
umræður. 

Þá lagði J. G. Gillies það til, en G. 
Eyford studdi, að samþykkja 1. lið ó- 
breyttan. Var það samþykt í einu hljóði. 

Séra Ragnar E- Kvaran lagði til en 
Bjarni Magnússon studdi, að samþykkja 
2. lið óbreyttan. Till. samþ. í einu hljóði. 

Mrs. Sigr. Swanson lagði til, en Bj. 
Magnússon studdi, að samþykkja 3. lið 
óbreyttan. Var till. samþykt í einu 
hljóði. 

Þá lagði G. Eyford til, en séra R. E. 
Kvaran studdi, að 4. liður nefndarálits- 
ins falli burtu, en í hans stað komi nýr 4. 
lilður, er hljóði svo: “Nefndinni skal 
heimilt að bæta við sig þremur mönnum, 
ef hún skyldi æskja þess. 

Var þessi tillaga samþykt með 23 at- 
kvæðum gegn 16, og nefndarálitið síðan 
samþykt í heild sinni með áorðinni breyt- 
ingu, með öllum greiddum atkvæðum. 

Þá lagði Th. J. Gíslason til, en Sigf. 
Pálsson 'studdi, að skipa 5 manna nefnd 
til þass að útnefna menn í nefnd þá er 
gert er ráð fyrir í nefndarálitinu. Var 
sú tiliaga feld. 

Nefndi J. G. Gillies þá til í und'irbún- 
ingsnefnd til heimfarar, J. J. Bíldfell, 
Jakob F. Kristjánsson, Árna Eggertsson, 


séra Rögnvald Pétursson og Ásmund P. 
Jólhannsson. 

Þá lagði séra Ragnar E. Kvaran til, en 
Mrs. S. Swanson studdi, að útnefningum 
væri lokið. — Var till. samþykt i einu 
'hljóði. 

Þá voru tekin fyrir samvinnumál við 
ísland, og lagði J. J. Bíldfell til, en Árni 
Eggertsson studdi, að skipuð sé 3 manna 
nefnd í málið. Samþvkt og í neftadina 
'skiipaðir séra Ragnar E. Kvaran, Ás- 
mundur P. Jóhannsson og Fred Swanson. 

Þá las Halldór Bardal skýrslu frá 
milliþinganefndinni er sett var til þess 
að sjá um sumarfrí ísll. bartia í W.peg. 

Nefnd sú, er kosin var á þjóðræknis- 
þinginu 1926 til að útvega verustað á ís- 
lenzkum heimilum í nærliggjandi ísl. ný- 
lendum, fyrir börn ís!. foreldra, sem þess 
óskuðu, yfir skóla-frítímann, leyfir sér 
að skýra frá að hún auglýsti í báðum ísl. 
blöðunumi í ’byrjun júní, eftir tilboðutn 
um verustaði fyrir ísl. börn héðan úr 
bænum úfi í nýlendunum. Einnig skrif- 
aði Ihún nokkur 'bréf til einstöku manna 
og kvenna út um 'bygðir, sama erindis. 
En árangurinln varð lítill. Tilboð komu 
aðeins frá þremur heimilum um að táka 
sitt 'barnið hvert. Eitt af þessuin tilboð- 
um var frá konu, 'sem hefir fult hús af 
börnum og við vissum að það var aðeins 
fyrir persónulegan vinskap við sumt af 
nefndarfólfcinu að hún vildi taka ókunn- 
ugt barn inn í sinn barnahóp., svo við 
sendum ekkert barn til hennar. Það voru 
því aðeins tvö 'börn, isem við útveguðum 
verustáð s. 1. sumar. En afleiðingar af 
starfi nefndarinnar, sem vann að þessu 
máli ,árið. áður var sú, að sex börn hér 
úr bænum fengu verustaði aftur í sumar, 
úti í niýlendu, á sömu heimilum og árið 
áður, eða það fólk, sem þau voru þá hjá, 
útvegaði þeim börnum, sem voru hjá 
þeim, annan verustað. 

Það fcomu umsóknir til nefndarinnar 
um að útvega verustað fyrir 14 börn, við 
fengum tilboð' um pláss fyrir 8 börn. 
Þáð voru því eftir 6 börn, sem leituðu til 
nefndarinnar eða foreldrar þeirra fyrir 
þeirra hönd, sem nefndin gat ekkert lið- 
sint. 



ÁTTUNDA ÁRSÞING 


145 


Þeir, sem þessi 8 börn fóru til og voru 


hjá s. I. sumar eru: 

Stefán Daníelsson, Lundar .3 

Ágúst Magniúisson, Lundar.2 

Thorhallur Halldórsson, Otto .1 

T. J. Gíslason, Brown. 1 

Guöjón Abrahamsson, Framnes ....1 


Þaö er nú heldur lítill árangur af þessu 
nefndarstarfi, en við gjöröum það sem 
viö gátum. 

Winnipeg, 22. febr. 1927. 

H. S. Bardal, 

Árni Bggertsson, 

Ragnheiður Davíðsson, 

Ólína B- Pálsson. 

Var samþykt till. frá' A. Skagfeld, er 
Sigfús. Pálsson studdi að veita skýrslu 
nefndarinnar viötöku. 

Því næst var samþykt tillaga um að 
fresta þmgstörfum til kl. 8. e. h. 

# * * 

Um kveldið kl. 8 fór fram kappglíma 
um $100 verðlaun Jóhannesar Jósefsson- 
ar glímumeistara og 'skemtun í sambandi 
við glimuna. Stýrði hr. Sigfús Halldórs 
frá Höfnum samkomunni. Flutti forseti 
iÞjóðræknisfélagsins, séra Jónas A. Sig- 
urðsson einkar snjalla og skemtilega 
ræðu á undan glímunni, ö'fluga þjóð- 
ræknishvöt, en á undan og eftir lék ung- 
frú Ásta Hermannsson á fiðlu. 

Sjö tóku þátt í glímunni að þvi sinni: 
Hávarður Elíasson, Waeber Jeffriss, 
Sigurður Elíasson, Carl Johnson, Bene- 
di'kt Ólafsson. Björn Skúlason og Sig- 
urður Sigurðsson. Glimudómarar voru 
Guðm. Stefánsson, Pétur Sigurðsson, 
Ágúst Sædal. — H'laut Bjöm Skúlason 
1. verðlaun, Benedikt Óiafsson 2. og Sig. 
Sigurðsson 3. verðl. Afhenti forseti, séra 
Jónas A. Sigurðsson, sigurvegurunum 
verðlaunin. 

Annan þingdag, miðvikudaginn 23. febr. 
1927, k'l. 10. f. h.— 

Lesið upp heillaóskaskeyti frá Thor- 
stínu Jacks'on í New York, til Þjóðrækn- 
isfélagsins, er nú situr þing i Winnipeg. 
Svo samþykt tillaga frá Bjafna Magnús- 
svni, en A. SædaJ studdi, að forseta sé 
falið að svara skeytinu. — Þá las for- 
seti skýrslu um íslenzkukenslu Fróns 


dleildar og Þjóðræknistfélagsins í Winni- 
peg ,samda af islenzkukennara félagsins 
hr. Ragnari A. Stefánssyni. Var sam- 
þykt að taka við skýrslunni eins og hún 
var lesin: 

“Skýrsla, frá umferðalíennara þjóð- 
ræknisdeildarinnar Frón, yfir kenslu i ís- 
lenzku, yfir tímabilið frá 15, nóv. 1926 
til 15'. 'dies. 1926, og frá 1. jan. til 15. 
febr. 1927. 

Stjórnarnefnd d'eildarinnar, er falið 
hafði verið að annast um kenisluna, eins 
og á undanförnum árum, sá sér ekki fært 
veg'na fjárskorts, að ráðast í að hafa 
nema einn kennara, til að byrja með. Var' 
'því Ragnar Stefánsson aðeins ráðinn til 
að annast kensluna frá 15. hóv. til 15. des., 
og nutu um 38 börn kenslunnar þann tíma. 
En þar eð miklu fleiri vildu verða kensl- 
unnar aðlnjótandi, en einn maður komst 
yfir, afréð nefndin að ráða hr. Thor 
Johnson, með byrjun janúarmán., og hafa 
þeir tveir starfað að kenslunni síðan. og 
verður henni haldið uppi til loka marz- 
mánaðar 1927. — Eftirfylgjandi listi 
sýnir tölu barnanna, er notið hafa kens‘1- 
unnar, nöfn foreldra þeirra og heimilis- 
fang: 

J. Kristjánssoin, 788 l’ngersoll st. 1; J. 
Gíslason, 715 Ingersoll, 1; O. Björnson, 
852 Ingersoll, 1; O. Eiríksson, 950 Gar- 
field,2; J. Sigmundsson 1009 Sherburn, 
2; B. Olson, 921 Sherburn, 1; Th. Ein- 
arsson, 961 Lipton, 3; L- Kristj'ánsson, 
1123 Ingersoll, 4; Mrs. Hjartarson, 668 
Lipton, 3; R. E- Kvaran, 694 Banning. 2; 
P. Pá'lsson, 715 Banning, 1; H. S. Bar- 
dal, 894 Sherbrooke, 5; P. Pétursson, 429 
Victor, 1; A. Eggertsson, 766 Victor, 1; 
E. Feldsted, 525 Dominion. 3; H. Behson, 
581 Alverstone, 2; J. Gillies, 680 Bann- 
ing, 3; T. Johrasbon, 708 Banning, 3; Mrs. 
Hiinriksson, 814 Banning, 1; S- Stephen- 
scín, 603 Lipton, 1; H. Davidson, 864 
Sargent, 1; S'- Thorsteinsson, 662 Sim- 
coe, 3; S. Björnsson, 654 Toronto, 2; 
Dr. A. Blöndal, 804 Victor. 2: T. Ásgeirs- 
son, 960 Ingersoll, 4; J. Hafliðason, 790 
Dominion, 2; H. Gíslason, McGee, 2; A. 
S. Bardal, East Kildonan, 4; C. Olafson, 
11 Elain Ct., 1. — Samtals nemendur 65. 







146 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Auk þessa höfum viö undirritaöir 
haldiö uppi kenslu í Jóns Bjarnasonar 
íS'kóla, rúma klukkustund á hverjum laug- 
ardegi síöan á nýári. Hafa sótt þá kenslu 
um 50 börn, þótt eigi hafi nema rúm 40 
sótt reglulega. — Tilfinnanlegur skortur 
hefir veriö á kennurum við þá ketizlu, 
annars kæmi hún aö góöu haldi, svo og 
umferöarkenslan yfir höfuð. Kensluaö- 
ferö, bækur o. s. frv., hefir veriö meö 
svipuðu fyrircikmúlagi er á'öur hefir 
veriö, og má sjá af áður gefnum skýrsl- 
um. 

Vinnipeg, 17. febr. 1927. 
Viröingarfylst, 

Ragnar Stefánsson, 

Thor Johnson.” 

Þá las ritari fundargjörð 1. þingdags, 
og var hún samþykt án breytinga, og í einu 
hljóði. — Þá lá fyrir Útgáfumál Tíma- 
ritsins. Lagði Klemens Jónasson til, en 
Mrs. B. Byron studdi, að skipa 5 manna 
nefnd til þess að athuga þetta mál. Gerði 
B. Magnússon breytingartiilögu, er A. B. 
Olson studdi, að stjórinarnefndin annist 
þetta alt saman. Var hún borin upp og 
feldi, og tillaga Kl. Jónassonar síðan 
samþ. 

Ritari gat þess, að sér hefði 'borist bréf, 
er ættu erindi við þingið, og bað leyfis að 
lesa þau. Las hann bréf fná B. Péturs- 
syni er hér fylgir, og gat þess að ef til 
vill miætti vísa því til Tímaritsnefndarinn- 
ar, og sömuleiðis bréf frá deildinni “Brú” 
i Selkirk, er hér fylgja, um styrk til ís- 
lenzkukenslu. 

“The City Printing and Puhlishing Co., 
853—55 Sargent Ave. 

Winnipeg, Man. febr. 22, 1927. 

Mr. Sigfús H'alldórs frá Höfnum, 
Ritari Þjóðræknisfélagsins. 
Heiðraði iherra:— 

Sem meðlimur Þjóðræknisfélagsins og 
velun'nari þess, vil eg biðja þig svo vel 
áð gjöra, að leggja eftirfarandi málefni, 
viðvíkjandi prentun á ársriti félagsins, 
Tímaritinu, fyrir nú yfirstandandi þing, 
í þeim tilgangi að þingið sjái sér fært að 
fyrirbyggja, að slikt eigi sér framar stað. 
— Þar sem að :hér í bæ eru aðeins tvö 
prentfélög, sem fær eru um að annast 


prentun Tímarits félagsins, og þar sem 
þau hafa prentað það á víxl nú undan- 
farandi ár, og hefir ætíð verið veitt það 
samkvæmt lægra tilboði, og þar sem eg 
er eigandi og umsjónarmaður annars 
þessa félags og hefi gert tilboð í prent- 
un ritsins oæistliðin þrjú ár, þá vil eg 
leyfa mér að leggja það undir úrskurð 
þessa þings, hvort efeki hafi sýnileg hlut- 
drægni átt sér stað, hjá meirihluta nefnd- 
arinnar með veitingu á prentun Tíma- 
ritsins á þessu ári. Samkvæmt beiðni 
nefndariinnar sendi eg fyrsta desember 
1926 tilboð um að prenta Tímiaritið, sem 
fylgir: 

(a) Að prenta það á sama pappir og 
undanfarin ár, n. 1. Red Seal Book, fyrir 
$5.80 bls. að prenta það á No. 1 S. S. Booilc 
28x42—86%, á $4.60 bls. og á No. 2 Paci- 
fic Book 28x42—74, fyrir $4.40 bls. 

Eftir að fundum hafði verið frestað 
viku eftir viku um vieiting á prentun, er 
mér tilkynt, að Columlbia Press sé veitt 
verkið fyrir talsvert hærra en tilboð mitt 
var. 

Þar sem þáverandi umsjónarmaður 
Columbia Press var forseti funda þeirra, 
sem veittu verk þetta, hygg eg að það 
muni vera á móti viðtekinni reglu, að 
veita sjálfum sér eða félagi sinu verk, 
sem útheimtir mikið peningagjald, því 
sízt fyrir hærra verð, en mótsækjandi 
biður um. 

Virðingarfylst, 

The City Printing and Publ. Co., 
per. B. Petursson. 

“W. Selkirk, 15. febr. 1927. 
Til Þjóðræknisþings íslendinga, 
p. t. Winnipeg. 

Undirskrifuðum hefir verið falið á 
hendur af þjóðræknisdeildinni “Brú” hér 
hér í 'bænum, að flytja þá beiðni til hins 
heiðraða þingheims, að styrkja ofan- 
slkráða deild með fjárframlögum, til 
styrktar íslenzkukenzlu, sem svaraði c. 50 
dollurum, eða því næst, sem þingið sæi 
sér fært að veita. Deildin “Brú” hafði 
isíðastliðið ár kennara í 5 mánuði, og 
tóku þátt í kenslunni c. 30 börn, og sama 
er þetta ár, en félagslimir eru fáir, sem 
borga, og því erfitt fvrir deildina að 



ÁTTUNDA ÁRSÞING 


147 


■standast kostnaðinn viö kensluna og fleira. 
Óska eg þingh'eimi og yfirleitt öllum ís- 
lendingum, allrar 'blessunar. 

Fyrir hönd deiidarinnar “Brú,” 

GuSjón S. Friðriksson.” 

Því næst kom fram tillaga frá A. B. 
Olson, aS vísa bréfunum til hlutaðeigandi 
nefnda, studcl af J’. Krisltjánssyni, og 
samþ. SíSan nefndi forseti í Tímarits- 
nefnd: A. Eggertsson, Björn Pétursson, 
J. J. Bíldfell, Þorstein J. Gíslason og 
Jaikab F. Kristjánson. — Ritari spuröi 
hvort heppilegt mundi aS hafa aSila 
kæruskjalsins í nefndinni. Forseti gaf 
'þá skýringu, aS nefndin ætti aS fjalla 
um útgáfumlál Timaritisins, og þá kvört- 
un Mr. Péturssonar, sem auka-atriSi, 
myndi og bezt, aS aSilar fengju þar tælci- 
færi aS jafna sín mál. — Spunnust um 
þetta nokkrar umiæröur og voru menn á 
ýmsu máli. Stakk ritari því aS þingi, 
aS skipa mætti sérstaka nefnd í kvörtun- 
ina, svo ekiki þyrfti aS ganga til nefndar- 
kosningar eins og óskir hefSu heyrst um, 
þyrfti þingiS ekkert aS hugsa um aS miSla 
málum milli aSila; því kæmi þaS ekki viS. 
heldur aSeins athuga hvort nefndin hefSi 
haft góSar og gildar ástæSur til þess aS 
veita svo prentunina sem hún gerSi. End- 
uSu umræSur meS tillögu frá Ágúst Sædal, 
er A. B. Olson studdi, aS skipa sérstaka 
nefnd til þess aS athuga fyrirspurn og 
umkvörtun Björns Péturssonar, fyrir 
hönd City Printing and Publ. Co., og 
leggja frani álit um hana til þimgsálykt- 
unar. Var þessi tillaga samþvkt i einu 
hljóSi. í nefndina voru skipaSir: Ágúst 
Sædal, Gunnar Jóhannesson, H. S. Bar- 
dal, Bjarni Magnússon, G. Eyford. — 
Þá tilkynti forseti, aS i nefnd til þess aS 
athuga lagabreytingarfrumvarpiS, skipi 
hann séra Ragnar E. Kvaran, í staS Jóns 
Jónatanssonar, sem ekki gat sint nefnd- 
arstörfum. AS því búnu var samþ. aS 
fresta fundi til kh 2 síSclegis. 

Fundur var settur aftur kl. 2 síSdegis 
miSvikudaginn 23. febr. Var fyrst lögS 
fyrir skýrsla útbreiSslunefndar þingsins. 
Var samþ. tillaga frá A. Eggertssyni, er 
Hannes Tónsson 'studdi, aS samþykkia 
nefndarálitiS sem lesiS. Þá var og samþ. 


tillaga frá A. Eggertssyni, er Klemens 
Jón'asson studdi, aS stjórnarnefndinni 
skuli faliS aS ráSstafa, og sjá um uppgjöf 
á óborguSum félagsgjalda skuldum þeirra 
félaga, er vilja sitja áfram í félaginu. — 
'Þíá las ritari bréf frá ritara þjóSræ’k'nis- 
deildarinnar “Hörpu” í Winnipegosis, hr. 
Finnboga Hjálmar'ssyni, um söngkenslu 
Br. Þorlákssonar: 

“Jónas A. SigurSsson, 

Kæri herra! Samkvæmt fundagjörn- 
imgabók þjóSræknisdeiIdarin'nar “Hörpu” 
i Winnipegosis, Man., finn eg aS siSast- 
liðiS ár, 1926, hafa verið haldnir 7 fund- 
ir. Aðal ársfundu.r var haldinn 30. apríl, 
presturinn Jónas A. SigurSsson fundar- 
■stjóri. Eftir að hann hafði brýnt fyrir 
Jundinium bróður jpg systurlega sam.úð 
og samvinnu, þjóðræknistilraunum deild- 
arinnar til heilla, fóru fram embættis- 
mannak'osningar fyrir áriS 1927. Til for- 
seta var kosinn SigurSur Oliver, vara- 
fors.: ATexander Þórarinsson, féh.: Ág- 
úst Jónson, varaféh.: Þorsteinn Oliver; 
bóka og skjalavöröur: Malvin Einarsson; 
ritari: Finnbogi Hjálmarsson og Sigurð- 
ur Magnúsison. Á þessu starfsári deild- 
arinnar var öll samvinna þýS og góS. — 
íslenidingadagurinn var haldinn 17. júní. 
—Barnakenslu var hagaS isvo, aS þeirn 
voru kend ýms vers og vísur milli funda, 
sum þau eldri sungo það, sem þau höfSu 
lært. Börniin voru á aldrinum frá 6—12 
ára. Fjögur þau elztu lesa íslenzku all- 
vel. MæSur og ömmur barnanna, sem 
tóku þátt í þessari ken'slu, eiga innilega 
'þökk skiliS fyrir sitt starf. Á síðasta 
fundi, sem haldinn var 17 ágúst s. 1. var 
skift upp til verSlauna handa börnunum, 
sem voru 15 alls, tíu dölum úr sjóSi 
deildarinnar. 

Wiinnipegosis, Man., 15. febr. 1927. 

Finnbogi Hiálmarsson. 

Var 'samþvkt aS vísa bréfinu til ís- 
lenzku og söngkensjunefndar þingsins.— 
Enn fremur las ritari upp skvrslu frá 
deildinni “ISunn” í Leslie og “Island” í 
Brown: 

“Erá þjóðræknisdoildinni ISunn í 
Leslie, til stjórnarnefndar Þjóðræknisfé- 
lagsins: 



148 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Deildin telur 45 gó'öa og g-ilda meölimi, 
sem borgað hafa ársgjöld sm fyrir næst- 
ikomandi starfaár; deildin hefir reglulega 
fundi 1. mlánudag hvers mánaöar. Aöal- 
starf deildarinnar er, að efla sem mest 
bókasafn, sem hún er aö koma sér upp; 
vísirinn aö því féklc hún aö erfðum frá 
gömlu bókafélagi hér, sem hætt var að 
starfa. Voru bækumar í niöuriníðslu, og 
hefir deildin lagt kapp á að lappa upp á 
þær og kaupa nýjar. H'efir á árinu veriö 
veitt úr deiklarsjóöi um $80 tiil 'hóka- 
kaupa og bókband's, á safniö nú 180 bindi, 
og í sumium bindunum eru margar smærri 
Ibælcur bundnar saman; í safninu eru 
margar góðar bækur, svo sem allar ís- 
lendingasögurnar gömlu og sögur eftir ís- 
lenzka iskláldsagnahöfunda . Þá hefir og 
deildin gefið í námsstyrktarsjóð Björgv. 
Guðmundssonar 50 dali. Einnig stóð 
deildin fyrir satnskotum til bágstaddrar 
fjölskyldu t bygöinni, sem alt sitt misti í 
eldsvoöa, safnaði y.fir 100 doll, henni til 
■styrktar. Einnig mætti minnast á söng- 
málið. Deildin gekk i félag viö Wyn- 
yard deildina nteð íislendingadagssönginn 
í su-mar, æfði Mr. Br. Þorláksson um 20 
unglinga hér viö Eeslie, er sungu svo t 
'sameinaöa flokknum á íslendwigadaginn í 
Wynyard. Tókst isá söngur afbragös vel, 
eins og minst var á í íslenzku blööunum. 
Þlá fékk deildin Mr. Br. Þorláksson til 
að hafa söngsamkomu með flokkinn hér; 
var sú samikoma ltöfð í Deslie 6. apr. s. 1., 
tókst samkoman vel og ágóöi af henni 
mieiri en nógttr til aö borga þann kostnað, 
sem af 'söngkenslunni stafaöi. Loks 
stofnaöi deildin til þjóöræknissamkomu í 
Leslie, 18. þ. m. Ræðumenn voru þeir: 
séra Jónas A. Sigurðsson, séra R. E. 
Kvaran og W. H. Paulson. Samkoman 
var hin ánægjulegasta, en vegna óhag- 
stæðs veðurs og vanh'eilsu, isem gengur 
um bygðina, var aðsókn minni en skyldi. 
—Samvintia deildanna er yfirlett góð, en 
áhugaleysi í þjóðræknismálum -áberandi 
bæði utan félags og innan, og væri vel 
ef hið komandi þióðræiknisþing bæri gæfu 
til að auka og efla skilning almennings á 
þjóðræknismálinu og gagnsemi þess. 

Þorsteiinn Guðmundsson, rit.” 


Brown, Man., 14. febr. 1927. 

J. A. Siguröis'son, 

Kæri vin:—Að eins fá orö að láta þig 
vita, að deildin oikkar hérna, “ísland,” er 
með góöu lifi. Við höfum ekki haft mjög 
ntarga fundi á árinu 1926, en þeir fundir 
sem við höfum haft, ihafa verið vel sóttir 
og skemtilegir. — Meðlimatalan mjög lík 
og i fyrra, um 60 alls. — Emibættismenn 
fyrir árið 1927 eru: Þ. J. Gíslason, for- 
seti; J. G. Gillis, ritari; Jóh. H. Hún- 
fjörð, féh.; T. O. Sigurðsson, fjármálar. 
Herbert Johnson. íslenzkukenslu ihefir 
deildin enga enn, en flest ungmenni fá 
tilsögn í heimahúsum. Viröingarfylst, 
horsteinn J. Gíslason. 

Var samþykt tillaga frá séra Rögnv. 
Péturssyini, er Sigfús Paulson studdi, að 
bóka bréfin í fundargjörð þingsins. 

Þá las Ásm. Jóhannsson álit fjárhags- 
skýrslu nefndar, er hér fylgir:— 

“Til forseta og þings Þjóðræknisfélags 
ísl. í Viesturheimi. 

Vér, sem settir vorum í nefnd til að 
yfirfara fjárhagsskýrsiu félagsins, viljum 
vinsamlega benda á, að vér söknum ýmis- 
legs, er vér álítum að þar ætti að vera, 
og greinilegar skýrt en þar er gjört, t 
yfirliti yfir eignir félagsims.— 

I.Bókasafnið ekki verölagt, og einkis 
getið. 

I. Tímarits og “Historv of Iceland” 
einkis getið, i vörsium umboðsmanns fé- 
lagsins á íslandi hr. Ársæls Árnasonar, 
og telst okkur til að enn sé í hans vörsl- 
urn: 

1.—5. árgangur tímaritsins, 706 eintök. 
6. árgangur tímaritsins, 200 eintök. 7. ár- 
gangur tímaritsins, 92 eintök. Alls 998 
eintök. Af H'istory of Iceland 12 eintök. 

III. Útistandandi sikuldir hjá þremur 
útsölumönrarm að upphæð $254.35. 

IV. Vöntun á skýrslu og yfirskoðun 
fiármálaritara 'starfsins, þótt hins vegar 
að okkur öllum isé kunnugt um áreiðan- 
legheit og trúmensku fjármálaritarans í 
fjármálum. Vér álítum virðingu á ó- 
seldum /tímaritum félagsins of háa, og 
villandi þar sem gert er ráð fyrir að 
2253 eintök af 1.—6. árgangs sé virði 
$1,648.75, og 459 eint. af 7. árg. $459.00, 



ÁTTUNDA ÁRSÞING 


149 


og er þaö fremur bending frá nefndinni, 
aö dregiö sá frá væntanleg sölulaun, og 
þess utan 9kynsamlegur afsláttur á bók- 
uðu eignarveröi eldri ritanna. En frem- 
ur þykir okkur æskilegt að í skýrslu 
skjalava'rðar sé sundurliðaö yfirlit, hvað 
óselt er af hverjum árgangi tímaritsins 
frá fyrstu tíö. 

A. P. Jóhannsson, 

B. B. Olson, 

A. J. Skagfeld, 

Gunnar Johannsson, 

Þ. J. Gíslason. 

A. B. Olson lagði til, en Jónas Jó- 
Ihannesson .studdi, að samþykkja nefndar- 
'álitið, sem lesið. Breytingartillaga kom 
frá Jakob Kristjánssyni -er J. Hunfjörð 
studdi, að vísa álitinu aftur til nefndar- 
innar. —. Var breytingartillagan samþ. i 
einu hljóði. — Þá las forseti bréf það 
frá hr. Aðalsteini Kristjánssyni er hér 
fylgir 

Rev. Jónas Sigurðsson, 

Forseti Þjóðræknisfélags 
Vestur-íslendinga. 

Herra forseti:— 

f annari viku fébr., sendir þú út fund- 
arboð og áskorun til Vestur-íslendinga, í 
blöðum okkar hér . Svo virðist áskorun 
þessi vera stíluð, að flestir þeir, sem 
fæddir eru á íslandi, eða af íslenzku 
bergi brotnir, mæfctu gjarnan afchuga, 
hvort nokkrar líkur eru til samvinnu. 

Eíklega eru flestir af olckar þjóðerni 
sammála um það, að framihald á þjóð- 
ræknis viðleitni,—framhald á einhvers 
konar sambandi, við fráneyga frónsbúa, 
sé æskilegt, — það er sjálfsagt ósk og 
von allra, sem hér eiga hlut að máli, að 
það samband -haldist sem lengst. 

Mestar líkur virðast til þess-, að innan 
fárra lára, ‘þá verði viðhald—eða fram- 
hald—á því sambandi, algjörlega á valdi, 
afkomenda landnemanna íslenzku, því svo 
-fáir flvtji nú af fslaindi fcil Norður Ame- 
ríku. Er því ekki alvarlegasta spursmál- 
ið, fyrir þá, sent nú gefa svo mikið af 
tíma og kröftum fyrir þetta þióðrækni-s- 
mál, ihvernig stefnn og störfum félagsins 
geti orðið isvo fvrir komið að næsta kvn- 
slóð, haldi -svipuðu starfi áfram?— Haldi 


sa-mlbandl við ísland. — Þeir útlendingar 
hér í Ameríku, sem af einhverjum á- 
istæðum finna löngun til þess að halda 
trygð við átthaga forfeðranna, munu æf- 
inlega finna viturlega fyrirmynd hjá 
“The American Scandinavian Founda- 
tion” í New York. Það geta varla orðið 
skiftar slkoðanir um það, að sá félags- 
skapur h-efir unnið uppvaxandi kynslóð- 
inni hér, og Norðurlanda meira gagn — 
haldið þeim betur -saman—-og því aðal- 
áherzlan var ekki lögð á viðhald Norður- 
landamálanna, sem aðeins hefði verið 
mögulegt um stutta stund. Svo virðist 
a!ð þeir san trygglyndastir eru við siði 
og venjur forfeðranna, gleymi því að 
heppilegra mundi, að miðla svo málum.— 
Halda ekki svo fast í hið umliðna—að 
uppvaxandi fólkið- bíði fcjón viö þátttöku 1 
félagsmálum, eða neiti með öllu að halda 
þeim áfram — halda í horfinu. Næsta 
kynslóð, sem hlotið hefir þegn o-g þjóðar- 
réttindi Norður-Ameríku, í vöggugjöf og 
tannfé, -hefir svo margt að læra, og rnörg- 
um skyklura að sinna. 

Veigamesti aflgjaifi í -starfsemi og 
framlkvæmdum “The Scandinavian 
FoundatiOn” er þátttaíka hins mentaða 
-fólks ,-siem hér í álfu er -borið og barn- 
fætt. Er ekki þar að finna þarfa bend- 
ingu fyrir Þjóðræknisfélagið íslenzka. 

Tilefni þessa miða var að bjóða $100.00 
(ihundrað dollara) verðlaun fyrir rit- 
gjörð, sem talin væri gagnlegust, og bezt 
saniiin, af nefnd, sem kosin væri til þess 
að dæma þar u-rni. Ritgjörð þessi yrði 
svo prentuð í Tímariti Þjóðrækni'sfélags- 
ins. Þar til að mér verður tilkynt hv-ort 
istjómarnefndin vill nokkuð sinna þessu, 
virðist -ástæðulaust að -setja nokkur -skil- 
yrði fyrir þessu boði. 

Virðingarfyl-st, 

Aðalsteinn Kristjánsson. 

Var samþvkt tillaga frá E. P. Jónssyni. 
er A. Skagfeld studdi, að skipa þriggia 
manna nefnd til 'þess að athuga bréfið. 
í nofndina voru iskipaðir E. P- Jónsso-n, 
séra A. E. Kristjánsson og A. R. Olson. 
Þá lasrði fjárlagaskvrslunefnd fram álit 
sitt að nvju. T.agði A. R. OTson til. en J. 
Húnfjörð studdi, að samþykkja álitíð sem 



150 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


lesiö. Breytingartillaga 'kom frá A Egg- 
ertssyni er J. F. Kristjánsson studdi aö 
ræöa álitið liö fyrir liö, og var ,hú;n sam- 
þyikt. — Árni Eggertsson lagði til, en J. S. 
Gillis studdi, að samþykkja 1. lið óbreytt- 
an, Var það gjör.t. — Þá lagði og Árni 
EggertSson til, en E. P. Jónsson studdi 
að saimiþykkja 2. lið óbreyttan, og var það 
samþykt. — Þá lagði Árni Eggertsson til, 
en A. B. Olson studdi að 3. liður skyldi 
burtu feldur og skyldi strykast út af bók- 
umi félagsins. Var sú tillaga samþykt. 
eftir nokkrar umræður, með 24 atkvæð- 
um gegn 19. — Þá lýstu þeir Klemens 
Jónas/son og Árni Eggertsson, yfir því, í 
sambandi við 4. lið álitsius, að skýrslurn- 
ar hefðu verið við hendina, ef yfirsköð- 
unarmenn hefðu leitað þeirra. Tillaga 
kom fná Árna Eggertssyni, er Bjarni 
Magnússoin studdi, að við liðinn sé bætt: 
“Skulu yifirskoðunarmenn næsta árs fara 
yfir skýrsluna, og leggja álit sitt fyrir 
væntanlega stjórnarnefnd,” Var tillagan 
saimiþykit. Siðan var liðurinn með þess- 
ari breytingu samþyktur sem 3. liður 
nefindarálitsins. Þá lagði Árni Eggerts- 
ison til, en A. B. Olson studdi, að sam- 
þykkja 5. lið nefndarálitsins óbreyittan, 
sem 4 lið, sarnþ. í einu hljóði. — Þá var 
samþyikt tilaga frá Árna Eggertssyni, er 
A. B. Olson studdi, að samþykkja nefnd- 
arálitið með áorðnuim breytingum. — Þá 
las séra Ragnar E. Kvaran nefndarálit, 
um söng- og íslenzkukenslu, er hér fylgir: 

Isle/vsku-* og söngkemlunefindarálit. 

Nefnd, er var kosin ti! þess að fjalla 
um íslenzku- og sögukenslu, leyfir sér að 
leggja fram þessa eftirfylgjandi tillögu. 

I. Þingið skorar á stjórnarnefindina, að 
leggja eins mikið kapp, og henni er mögu- 
legt á það að efla íslenzku kenslu, hvar 
sem henni verður viðkomið. 

II. Þingið heimilar stjórnarnefndinni, 
að veria alt að $300 00 þessu til styrktar. 

III. Þingið skorar á stjórnina. að 
vekja ö'fluga hrevfingu í þá átt. að al- 
menning-ur færi sér í nvt ákvæði fylkis- 
stjórnarinnar. viðvíkiandi kenslu í mið- 
skólum fvlktsins. og iafnframt væntir 'það 
þess að hún geri grein fvrir því, er hún 
hefir þegar gert í því máli, á þessu ári. 


Þykir nefndinni sérstaðlega miklu rnláli 
skifta, að ekki sé lagt undir höfuð að 
hvetja 'skólanefndir í islenzkum héruðum 
til þess að greiða fyrir þessu máli. 

IV. Þingið heimilar stjórnarnefndinni, 
að ráða hr. Brynjólf Þlorláksson, til þess 
að halda uppi kenslu í íslenzlcum söng, 
meðal barna í Winnipeg, og ábyrgist ekki 
minna en þriggja mánaða kaup til hans 
fyrir það starf. 

V. Nefndin æskir þess að stjórnar- 
nefndin geri grein fyrir störfum sínum í 
því máli, er henni var falið á síðasta 
þiingi, að hefja tilraun til sjóðstofnunar 
í því sikyni, að istofnað yrði prófessors- 
emibætti, við Manitoba-háskólann í ís- 
lenzkum fræðum. 

23. febr. 1927. 

Ragnar E- Kvaran, Carl }. Olson, 

H. S. Bardal. 

Var s'amþykt tillaga frá séra Ragnar E. 
Kvaran, er Bjarni Magnússon studdi, að 
ræða álitið lið ifyrir lið. 

1. liður, Ásmundur P. Jóhannsson lagði 
til, en E. P. Jónsson studdi, að sam- 
þykkja liðinn óbreyttan. — Brevtingartil- 
laga kom frá Séra Ragnari E. Kvaran, er 
Klemens Jónasson studdi, að bæta við 
liðinn: “Skal ritara falið að sjá um sam- 
viinnu við skólanefndir um þessi mál.” — 
Var breytingartillagan samþ. með 16. at- 
kvæðum gegn 9. Var fyrsti liður síðan 
isamþyktur með áorðinni breytingu. 

2. liður, Séra Rögnvaldur Pétursson 
lagði til, en Ásmundur Jóhannsso" 

að samþykkja liðinn óbreyttan. Tillagan 
isamþylkt. 

3. liður. Var samþykt tillaga frá Ás- 
mundi Jóhannssyni, er Biarni Magnús- 
son studdi, að hann sé samþyktur óbreytt- 
ur. 

4. Iiður. Við hann kom breytingartil- 
laga frá Ágúst Sædal, er Árni Eggerts- 
ison studdi. að liðuriinn skuli hljóða þann- 
ig: “Þingið skorar á Fróns-deildina að 
taka að sér að siá um að fá Brynjólf 
Þorláksson hingað til Winnipeg, til söng- 
kensliii. eftir því sem tim semst með honum 
og deildinni. með tilliti til þess styrks, er 
maredr áeætir Frónsdeildarmenn hafa 
lofað.” Eftir nokkrar umræður kom 



ÁTTUNDA ÁRSÞING 


151 


fram, sem afleföing 'þeirra, breyting-artil- 
laga viö 'breytingartillögu, frá J. J. Bíld- 
fell, er séra Ragnar E- Kvaran studdi, er 
isvo hljóðar: að í stað 4. liðs komi: 
“Þingiö tekur meö þakklæti tilboöi, vel- 
þektra Winnipeg Islendinga, um að taka 
að sér aö sjá um aö Br. Þorláksson sé 
ráöinn, til þess aö kenna íslenzkum ung- 
ntannum í Winnipeg söng á komandi 
ihausti.” Var breytingartill. viö breyting- 
artill. samþykt með 24 atkvæðum gegn 
14- — Var liðurinn síöan samþyktur, 
með þessari breytingu áorðinni. 

5. liöur. Um hann urðu töluverðar 
umræöur, sem voru óúfikljáðar kl. 6 sið- 
degis. Var því samþykt tillaga, um að 
fresta fundi til kl. 1(>. f. h. næsta dag. 

Að kvöldi sama dags, miðvikudagsins, 
var haldin samkoma, íslendinga-mót í 
Goodtemplarahúsmu að tilhlutun þjóð- 
ræknisdeildarinnar “Frón.” Var þar löng 
og ágæt skemtiskrá. Porseti deildarinn- 
ar hr. Hjálmar Gíslason, setti samkomuna, 
og bauð menn velkomna, og bað menn 
stanöa á fætur og syngja “Eldgamla ísa- 
fold.” Að því búnu flutti hann erindi. 
Mrs. H. Hélgason lék á píanó; séra Al- 
bert E. Kristjánsson flutti erindi um ís- 
lenzkar dygðir; Þbrsteinn Þ. Þorsteins- 
son las írumort kvæði, nýtt; Mr. Sigfús 
Halldórs frá Höfnum söng, en ungfrú 
Bergþóra Johnsom lék með á píanó; séra 
Ragnar E. Kvaran las upp; Mrs. Tón 
Stefánssoní söng nýtt lag eftir Jón Frið- 
finnsson, er hann hafði tileinkað söng- 
konumni, en Mrs. B. H. Olson lék með á 
píanó; hr. E. P. Jóns>son las kvæði eftir 
Hannes Hafstein, og annað 'frumsamið; 
hr. Árni Ste-fánsson söng, en hr. Ragnar 
H. Ragnar lé-k m-eð á píanó, var þá lokið 
skemtiskránni, en forseti bað fólk rí-sa úr 
sætu-m og svngja þjóðsöng Canada: “O, 
Canada.” Dr. Sig. Júl. Jóhiannesson er 
flytja skyldi erindið gat ekiki komið sök- 
um anna. Að lokinni skemtiskránni bað 
forseti m-enn að ganga niður í fundarsal 
-hús-sins, og setiast að veitingum, var -svo 
mikill mannfjöldi að þrísetja varð við 
veizlub-orðin. Munu þar hafa verið sam- 
ankomin um 500 manns. 

Þá er borð voru upptekin gengu menn 


aftur upp í þingsalinn og stigu þar danz 
til kl. rúmlega 1 -eftir miðnætti. 

Fundur var settur aftur á fimtudaginn 
24. febr. kl. 10. -f. h., — las ritari fundiar- 
gjörð annars þingdags og var hún sam- 
þykt sem lesin. 

Þá lá fyrir 5. liður, íslenzku- og söng- 
kenslu ne-fndarálits. Spunnust um hann 
nokkrar umræður, en að lokum lögðu þeir 
B. B. Olson og H. S- Bardal, rökstudda 
dagsskrá, er svo hljóðaði: “í fullu trausti 
um að -stjórnarn-efndin sjái um að þetta 
mál verði m-eðhöndlað á komandi ári, á 
þann hátt, sem félaginu verður fyrir 
-beztu, tekur þiingið fyrir næsta mál á 
dagsskrá.” 

Var dagsskrá þessi borin undir atkvæði, 
og samþykt með 21 atkvæði gegn 3. 

Þá las forseti skýrslu milliþinganefnd- 
ar þeirrar, er skipuð var í fyrra til þess 
að -hafa með Ihöndum byggingamál Þjócf- 
rœknisfélagsins, og hér með fylgir: 

Skýrsla nefndarinnar, er skipuð var i 
b-yggingamál Þ jóðræknisfélagsins, á sið- 
asta þi-ngi 24. febr. 1926. 

Nefnd þessi, er skipuð var á síðasta 
þingi leyfir sér að skýra frá því, að engar 
framlkvæm-dir hefir hún haft i þessu máli, 
á síðastliðnu ári. Eé hafði hún ekkert 
með höndum, því þótt leyfi fengi hún hjá 
þinginu, að nota leyfar Ingólfssjóðsins, 
þá veittist ihenni það umjboð -of seint, ekki 
fyr en í júlí-mánuði—til þess að henni 
þætti ráðlegt að festa kaup á bæjarlóð, 
fyrir tilvonandi félagsheimili. en á þvi 
var sjálfsagt að byria. Mæla vill hún 
þó með því, að -félagið vindi að því sem 
bráðastan bng. að festa sér grunn fyrir 
þetta fyrir-hugaða heimili, á meðan verð 
á bæjarlóðum stígur ekki upp úr því sem 
nú er. 

23. febr. 1927. 

Arni Eggertsson. Rögnv. Pétnrsson, 

Fr. Kristjánsson. 

Var -samiþykt tillaga frá Bjarna Magn- 
ússymi, er B. B. Olson studdi, þess efnis 
að fela málið milliþinganefnd, skvldu 
sömu menn -skipa nefndina og siðastliðið 
ár. 

Þá las forseti yfirlýsingu þá um söng- 
kenslustarf Brvnjólfs Þorlakssonar, er 



152 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hér fylgír, og 'bað þingheim að veita -henni 
samþykki sitt með þvi að standa á fætur. 

Var svo gjört. 

“Þjóðræknisfélagið lýsir ánægju sinni 
yfir ágæitu starfi hr. Bryjólfs Þorláks- 
sonar í þarfir söngkenslu ungmenna í 
hinum ýmsu bygðum íslendinga vestan- 
hafs, og þakkar honum velunnið verk.” 

Þá las Jón Tómasson skýrslu milli- 
þinganefndar um íþróttamál, er hér fylg- 
ir.: 

“Glímunefndin hefir ekki gert mikið á 
árinu, fyrst og fremst vegna þess, að hún 
hefir ekki haft miklu fé úr að moða, að 
eins það sem afgangs var frá síðasta ári, 
og það, sem inn kom fyrir glímurnar í 
fyrra; en svo hefir það háð nefndinni, að 
hún hefir ekki mætt þeim undirtektum, 
er hún bjóst við, þar sem hún hefir leit- 
að fyrir sér. Ritari skrifaði í tvo staði 
í haust, til Gimli og Wynyard, en ekki 
svar fengið. Formaður nefndarinnar, 
Ben. Ólafsson, befir haldið uppi æfing- 
um í vetur norður við Oak Point, þar 
sem hann hefir stundað fiskiveiðar. — 
Nefndina hefir langað að leggja fyrir 
þingið tillögu, um frekari gangskör að 
því að hrinda þessu máli áfram, en sök- 
um fjarveru forsetans hefir hún ekki náð 
saman til fundar, og núna þegar hann 
kom til bæjarins til að taka þátt í glím- 
unni, þá þurfti hann að fara burtu næsta 
dag. Nefndin verður þvi að láta þinginu 
eftir að ráða fram úr því, hvort ekki sé 
hægt að gera meira en áður þessu máli 
til eflingar. Fjárhagur nefndarinnar er 


þessi: 

í sjóði 1. jan. 1926.$180.00 

Ágóði af glímumóti... 52.75 

31. mai, vextir . 0.85 

30. nóv., vextir .... 1.60 


$235.20 

Gjöld— 

7. febr., til verðlauna . $100.00 

1.—3. mar., augl. og prent. .... . 18.79 

20. marz, styrkur (húsal.) til 

Sleipnis . 25.00 

20. marz, fyrir glímubeltið .... 15.00 

(Fyrir Oak Point) 


11. febr. i sjóði. 76.41 


$235.20 

Var samþykt tillaga frá Ágúst Sædal, 
er Andr. Skagfeid studdi, að vísa skýrsl- 
unni til þriggja manna þingnefndar. 

í nefndina yoru skipaðir: Sigfús Hall- 
dórs frá Höfnum, Jón Tómasson og Ágúst 
Sædal. 

Þá las Einar P- Jónsson gkýrslu milli- 
þinganefndar um Björgvinsimálið, þá er 
hér fylgir: 

“Til áttunda ársþings Þjóðræknisfé- 
lags íslendinga í Vesturheimi. 

Á síðasta ársþingi Þjóðræknisfélags ís- 
lendinga í Vesturheimi, var eg undirrit- 
aður ikosinn í nefnd ásamt með séra 
Friðrik A. Friðrikssyni ibg Dr. J. P. 
Pálssyni, til að annast um framkvæmdir 
i Björgvinsmálinu. 

Höfum við frá þeim tíma starfað í 
samráði við Inefnd þá, er söngflokkur 
Björgvins, frá í fyrra, kaus. Hefir 
nefndin sem kunnugt er, haldið málinu 
vakandi, í íslenzku blöðunum, við góðum 
árangri, þar sem ,safnast hefir í náms- 
styrktarsjóð Björgvins um $2,248.98. 
Hefir Björgvin nú sem kunnugt er 
stundað nám við konunglega hljómlista- 
skólann í Lundúnarborg, síðan í haust og 
rækt námið af frábæru kappi. 

Samkvæmt margítrekuðum yfirlýsing- 
um í vestanblöðunum íslenzku, er ráð- 
gert að Björgvin stundi nám við stofn- 
un þessa, í þrjú ár alls. Til þess þarf að 
•sjálfsögðu allmikið fé. En því treysti eg 
eindregið, og hið sama hygg eg að með- 
nefndarmenn mínir allir geri, að Vestur- 
íslendingar skilji eigi fyr við málið, en 
því sé borgið að. fullu. En skoðun mín, 
og hinna nefndarmannanna, er sú, að 
þjóðfélag vort muni síðar meir mikla 
sæmd hljóta, af tónlistarstarfi hr. Björg- 
vins Guðmundssonar, ef honum endist 
heilsa og líf. Sómi vor liggur við að 
málinu sé enn haldið glaðvakandi, og 
leyfi eg mér því að fara þess á leit, við 
háttvirt þing, að það kjósi nefnd í mál- 
ið á ný. 

Á þjóðræknisþingi í Winnipeg, 

Einar P. Jónsson.” 










ÁTTUNDA ÁRSÞING 


153 


Var samþykt tillaga frá J. S. Gillis, er 
B. B. Olson studdi, að samþykkja skýrsl- 
una sem lesna. 

Þá var og samþykt tilaga frá Árna 
Eggentssyni, er Guðm. Jónatansson studdi, 
að fela Börgvinsmáliö sömu milliþinga- 
nefndinni og skipuö var í fyrra. 

Þá las séra Ragnar E- Kvaran álit þaö 
frá samvinnumlálanefnd er hér fylgir: 

Nefndin, sem skipuð var til að fjalla 
um ‘samvinnumál við ísland, hefir engar 
ákveðnar tillögur fram að 'bera. Hún 
iítur svo á, að þeim málum, sem sérstak- 
lega sé samvinnuþörf á, og nú liggi 
beinlínis fyrir, sé þegar ráðstafaS á hag- 
kvæman hátt. Nefnd sú, sem stjórnar- 
völd íslands hafa skipað til þess að sjá 
ú|m undirbúning á Alþingishátíðinni 
miklu, íhefir æskt samvinnu við þetta fé- 
lag. En í það mál hefir þegar verið 
kosin sérstök nefnd af vorri hálfu. — 
Eins hefir stjórnarnefnd félagsins haft 
svokallaða “Selskinnu” með höndum, og 
teljum vér víst, að hún láti sér ant um, 
að sem mestur árangur verði af sendingu 
hennar hingað vestur. Að öðru leyti 
væntir nefndin þess, að stjórnarnefndin 
annist dygilega þau mál, sem upp kunna 
að koma á árinu, og undir þennan starfs- 
lið félagsins heyra. 

Ragnar E- Kvaran, 

Á. P. Jóhansson.” 

Lagði séra Rögnvaldur Péturs9on til, 
en B. B. Olson studdi, að samþykkja álit- 
ið sem lesið; — var tillagan samþykt í 
einu ihljóði. — Þá var samþykt tillaga frá 
Árna Eggertssyni, studd af A. Skagfeld, 
að fresta fundi til kl. 2 e. h. 

Fundur var settur aftur sama dag, kl. 
2 e. h. — Var þá gengið að kosningu 
embættismanna. 

B. B. Olson stakk upp á séra Ragnari 
E. Kvaran, sem forseta, en Árni Eggerts- 
son stakk upp á séra Jónasi A. Sigurðs- 
svni. — Var samþykt tillaga frá A. B. 
Olson, er A. Skagfeld studdi, að útnefn- 
ingum skyldi lokið. 

Séra J. A. Sigurðsson bað sér hljóðs. 
og kvaðst óska að draga sig til baka frá 
útnefningu, og lagði til, að séra Ragnar 
E. Kvaran skyldi kosinn í einu hljóði. 


Studdi B. B. Olson tillöguna. Var hún 
samþykt í einu hljóði, og séra Ragnar E. 
Kvaran þar með kjörinn forseti. — Vara- 
forseti var endurkosinn í einu hljóði J. J. 
Bíldfell, samkvæmt tillögu frá G. E. 
Eyford, en séra Rögnv. Pétursson studdi, 
eftir að samþykt var tillaga frá Árna 
Eggertssyni, er G. E. Eyford studdi, að 
útnefningum skvldi lokið. 

Eftir að lagt hafði verið til, að hr. Sig- 
fús Halldórs frá Höfnum skyldi endur- 
kosinn ritari, lýsti hann því yfir, að hann 
væri ekki í vali. Afsökuðu sig margir 
frá kjöri, en að lokum var Einar P. Jóns- 
son ikosinn ritari, eftir að hann loks gaf 
kost á sér. Vara-ritari var G. E. Eyford 
kosinn í einu hljóði, samkvæmt tillögu 
frá séra Albert Kristjánssyni, studdri af 
Sigfúsi Halldórssyni frá Höfnum. Gjald- 
keri var kosinn Árni Eggertsson í einu 
hljóði, samkvæmt tillögu frá Klemens 
Jónassyni, er Jakob Kristjáns9on studdi. 
—Varagjaldkeri var Jakob Kristjánsson 
kosinn í einu hljóði, samkvæmt tillögu frá 
Árna Eggertssyni, er séra Aibert Krist- 
jánsson studdi. — Fjármálaritari var kos- 
inn Halldór S. Bardal í einu hljóði eftir 
að hafa loks gefið kost á sér, er Klemens 
Jónasson hafði færst undan endurkosn- 
ingu, og margir aðrir, og er kosinn sam- 
kvæmt tillögu frá Sigfúsi Halldórs frá 
Höfnum, er séra Albert Kristjánsson 
studdi. 

H'. S. Bardals stakk upp á Ágúst Sæ- 
dal sem vara fjármálaritara, en Björn 
Pétursson upp á Jóni Tómassyni. Var 
gengið til atkvæða, og Ágúst Sædal kos- 
inn vara-fjármálaritari með 40 atkvæðum, 
en Jón Tómasson hlaut 36. — Skjalavörð- 
ur var Páll S. Pálsson kosinn í einu 
hljóði, samkvæmt tillögu frá séra Ragn- 
ari E. Kvaran, er Klemens Jónasson 
studdi. — Endurskoðunarmenn voru 
kosnir í einu hljóði: J. W. Jóhannsson og 
B. B. Olson, er gáfu kost á sér. eftir að 
margir höfðu afsakað sig frá kiöri. 
Lagði Einar P. Jónsson það til, en Sig- 
fús Halldórs frá Höfnum studdi. 

Þá var næst tekið fyrir, frumvarp til 
grundvallarlaqabreytinga, er milliþinga- 
nefndin hafði lagt fram, sem hér segir: 



154 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


—Var saniþykt tillaga frá Á. Eggertssyni. 
er J. S. Gillies studdi, aö ræöa frumvarpið 
lið fyrir lið. 

I. gr. saimlþ. óbreytt, eins og hún var í 
gömlu lögunum. 2. gr. sömuleiðis. 3. gr. 
samþ. í einu hljóði án breytinga. 4 gr. 
samþ. óbreytt frá gömlu lögunum. 5. gr. 
samþ. í einu hljóði án breytinga. 6. gr. 
sömuleiðis. 7. gr. sömuleiðis, 8. gr. 
sömuleiðis. 

9. gr. samiþ. með þeirri breytingu, að 
á milli orðanna löggiltum banka” og “í 
Winnipeg” að í C-lið komi orðin: “eða i 
sparisjóði fylkisins.” 

10. gr. 'Samþ. með þeirri breytingu, að 
við hana bætist, L-liður, er hljóðar svo: 
“Afhenda féhirði tiu dögum fyrir þing 
afrit af skýrslunni fyrir liðið ár.” 

11. gr. samþ. óbreytt í einu hlj. 12. 
gr. sömuleiðis. 13. gr. samþ. ó’breytt úr 
gömlu lögunum. 14. gr. samþ. óbreytt í 
einu hlj'óði. 15. gr. sömuleiðis. 

10. gr. 'samþ. með þeirri breytingu, að 
milli orðanna “eða stjórnarnefnd” og 
“beiðni um,” komi orðin: “félagsins eða 
Iforseta, og stjórnarnefndar deild þess.” 

17. gr. samþ. óbreytt í e. hljóði 18. gr. 
sömuleiðis. 19. gr. sömul. 20. gr. sömul. 

21. gr. var samþ. með 26 atkv. gegn 
13, eftir að Ásm. P. Jóhansson hafði 
beðið um nafnakall. — Já sögðu: J. J. 
Bíldfell, Bj. Lindal, Mrs. Bj. Lindal, Miss 
Björg Thorsteinsson, Mrs. A. Sigurðs- 
son, Albert E. Kristjánsson. Mrs. P. S. 
Pálsson, Th. Gíslason, Jón Einarsson, G. 

E. Eyford, Mrs. B. Byron, Gunnar Jó- 
hannsson, Sig. Biamason, Biarni Magn- 
ússon, A. B. Olson, R. E. Kvaran, 
Klemens Jónasson, J. Sigmundsson, Þorl. 
Þorfinnsson, Guðm. Bjarnason, Ágúst 
Sædal, Th. Magnússon, H. S. Bardal, J. 

F. Kristjánsson og B. B. Olson. — Nei 
sögðu: Árni Eggertsson, Ásm. P. Jóhanns- 
•son, Mrs. Dorothea Pétursson. Lúðvík 
Kristiánsson, Mrs. Ragnh. Davíðsson, S. 
Halldórs frá Höfnum, Miss Elín Hall, 
Mrs. Gísli Jónsson, Andrés Skagfeld, Th. 
Thorgeirsson, Gunnar Guðmundsson og 

J. W. Jóhannsson. 

22. gr. samþ. óbreytt frá gömlu lögun- 
um. Og greinarnar 23.—27. sömuleiðis. 


Því næst var samþykt tillaga frá J. J. 
Bíldfell, er B. B. Olson studdi, að sam- 
þykkja alt frumvarp milliþinganefndar- 
innar, með þannig áorðnum brej'tingum. 
Skyldu lögin öðlast gildi þegar í stað. 
Þá var lesið nefndarálit það, er hér 
fylgir, um tilboð hr. Aðalsteins Kristjáns- 
sonar: 

“Undirrituð nefnd, er skipuð var af 
forseta, til að íhuga tilboð hr. Aðalsteins 
Kristjánssonar um $100 verðlaun fyrir 
ritgerð, er talin væri gagnlegust og bezt 
•samin, samkvæmt úrskurði þar til kjör- 
innar nefndar. JRitgjörðin síðan birt í 
Tímariti Þjóðræknisfélagsins). 

Nefndin leggur til, að tilboðinu sé tek- 
ið, með þökkum, og stjórnarnefnd Þjóð- 
ræknisfélagsins falin framkvæmd máls- 
ins, í samráði við hr. Aðalstein Kristjáns- 
son, mn samningu reglugjörðar fyrir 
veitingu verðlaunanna, o- s. frv. 

Á þjóðræknisþingi í Winnipeg, 

24. fe'br. 1927. 

Einar P. Jónsson, 

A. B. Olson, 

A. E. Kristjánsson. 

Svo var nefndarálitið samþykt, sem 
lesið, með öllum greiddum atkvæðum. 

Þvi næst var lesið álit Tímaritsnefnd- 
arinnar, er hér fylgir: 

Til forseta og þingheims Þjóðræknis- 
félagsins. 

Nefndin, sem sett var í Timaritsmálið, 
leyfir sér að gera eftirfylgjandi tillögu: 

1. Að stjórnarnefnd Þjóðræknisfélags- 
ins sé falið að’annast útgáfu næsta Ár- 
gangs Tímaritsins, á sama hátt og að 
undanförnu. 

2. Að allir félagar Þióðræknisfélags- 
ins, sem borgað hafa eins dollars árs- 
giald fvrir árið 1927, og nýir félagar, fái 
Tímaritið ókeypis, ef þeir æskja, en _að 
ritið sé selt utanfélagsmönnum á einn 
dollar. 

3. Að stjórnarnefndinni sé falið, að 
rí Sa ritstjóra og auglvsinga umboðsmann 
ritsins fvrir komandi ár. 

Winnipeg, 23. febr. 1927. 

Th. J. Gíslason. B. Pétursson, 

Arni Egoertsson. J. J. Bildfcll, 

J. F. Kristjánsson. 


ÁTTUN'DA ÁRSÞING 


155 


Var sarrtþykt að ræða þaö liö fyrir lið. 
— 1. liöur var isamþ. í einu hljóöi. 2. og 
3. liöur sömuleiöis. 

Nefndaráltiö isíðan lesið upp í heild 
sinni og samþykt í einu hljóði. 

Þ,á var lesið álitsskjal íþróttanefndar- 
innar, er hér fylgir: 

Nefndin álítur að stofnun voldugs í- 
þróttasairrVbands meðal íslendinga í Vest- 
urheimi, eigi að vera eitt af aðal mark- 
miðum Þ jóðræknisfélagsins. Álítur 
nefndin, að tafarlaust beri að hefjast 
handa í því efni, svo eigi verði um sein- 
an. Álítur hún enn fremur, að því verði 
bezt á stað hrundið með líku fyrirkomu- 
lag og því sem á er um söngkenslu Br. 
iÞorláksonar, enda hafi þess þegar feng- 
ist nokkur raun með starfsemi Haralds 
Sveinbjörn9sonar í Norður-Dakota í 
fyrrasumar. 

Vill nefndin því leggja til við þingið : 

1. Að skýrslu milliþinganefndarinnar 
sé veitt viðtaka eins og hún var lesin og 
síðan vísað til yfirskoðunarmanna. 

2. Að stjórnarnefnd Þjóðræknisfélags- 
ins sé falið að leita samninga við hr. 
Harald Sveinbjörnsson, íþróttakennara 
um að konra á fót íþróttanámskeiði í 
Winnipeg og íislenzkum bygðarlögum, 
norðan og sunnan landamæranna, nú 
þegar í sumiar. 

3. Að fáist hr. Haraldur Sveinbjörns- 
son til þess, þá sé nefndinni veittir alt 
að því $400 úr félagssjóði, til þess að 
standa straum af upphafi þessa fyrir- 
tækis. 

4. Að hér sé ihr. Haraldur Sveinbjörns- 
son ekki fáanlegur, þá sé væntanlegri 
milliþinganefnd veitt alt að því $150 til 
þess að senda menn og glímukennara út 
um bygðir þær, er kvnnu að óska þess, 
til þess að stofna glímufélög, og halda 
vakandi áhuga íþróttamanna unz betur 
íkann að blása. 

Winnipeg, 23. febr. 1927. 

Jón Tómasson. Á. Sœdal. 

Siqfús Halldórs frá Höfnum. 

Var samþykt að ræða það lið fyrir lið. 

1. liður 'saniþ. í einu hljóði, samkvæmt 
tillögu A. P. Tóhannssonar, er J. F. Krist- 
jánsson studdi. 


2. liður. Um hann spunnust töluverð- 
ar umræður. Leizt öllum ákjósanlegt að 
fá hr. H. Sveinbjörnsson til þess að 
standa fyrir íþróttanámskeiði, en kom 
ekki saman um leiðina. — En eftir að 
Arinbjörn S. Bardal hafði lofað að gefa 
$100 á' þessu ári, til þess að hrinda þessu 
í áttina, lofaði einnig Ásm. P. Jóhanns- 
son að gefa $100 þessu til styrktar á 
þessu ári, og J. W. Jóhannsson lofaðist 
til að safna $100 á þessu ári til styrktar 
fyrirtækinu. — Bar þá Grettir Jóhanns- 
son fram þá tillögu, er G. E. Eyford 
studdi, að 2. liður skyldi falla 'burt, en í 
stað hans koma 2. liður er svo hljóðar: 
“Að sikipuð sé þriggja manna þingnefnd 
til þess að leita fyrir sér um möguleika á 
aðstoð hr. H. Svein'björnssonar, til þess 
að koma á íþróttanámskeiðum svo fljótt 
sem unt er, í sambandi við íþróttafélagið 
“Sleipnir” eða önnur múverandi íþrótta- 
félög íslenzk í Ameríku.” 

Þá var samþykt tillaga frá S...Halldórs 
frá Höfnum er A. P. Jóhanns9on studdi, 
að fella burtu síðari liði (3. og 4.) nefnd- 
arálitsin's. Var álitið síðan borið undir 
atkvæði, með áorðnum breytingum og 
samþykt í einu hljóði, og í milliþinga- 
nefnd skipaðir: S- Halldórs frá Höfnum, 
Á. Sædal og Grettir Jóhannsson. 

Þá var samþykt tillaga frá Sigfúsi 
Halldórs frá Höfnum, er G. E. Eyford 
studdi, að skipa skyldi sjö manna milli- 
þinganefnd, fjórar konur og þrjá karl- 
menn, til þess að útvega verustað handa 
fátækum íslenzkum börnum, úr Winnipeg, 
á íslenzkum sveitaheimilum, í sumarfrí- 
inu. í nefndina skipaði forseti: Mrs. R. 
E. Kvaran, Mrs. F. Swanson, Mrs. Dóró- 
theu Pétursson, Mrs. B. E. Johnson, Mr. 
Bjarna Magnússon, Mr. G. K. Jónatans- 
son og Mr. Sigfús Pálsson. 

Þá lagði fram álit sitt þingnefnd sú, 
er skipuð hafði verið til þess að athuga 
kæruiskial það til þingsins frá Birni Pét- 
urssyni, er hér fylgir: 

“Nefnd sú, er skipuð var til þess að at- 
ihuga 'bréf það, er þinginu barst frá B. 
Péturssyni. og ihefir að inni.halda um- 
kvörtun, í sarribandi við prentun áttunda 
árgangs Þjóðræknisritsins. Við höfum 



156 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


af ítrasta megni leitast við, aö afla okkur 
-nautSsynlegra upplýsinga, viðví'kjandi 
deiluatriöi fyrnefnds Eréfs; og að fengn- 
umi uipplýsingum, í sarrfbandi við prentun 
á téðum árgangi ritsins, sér nefndin ekki, 
að ágreiningsatriöi þau, er bréfiö’ fjallar 
um, sé þess eölis, aö þau snerti Þjóð- 
ræknisfélagið, þar eS þaö hefir ekki 
beSiS hinn minsta fjárhagslegan halla á 
neinn hátt. 

Winnipeg, 24. febr. 1927. 

A. S. Sœdal, B. Magnússon, 

H. S. Bardal G. Jóhannsson. 

G. E- Eyford. 

Jónas Jóhannesson lagSi til, en J. W. 
Jóhannsson studdi, aS samþykkja nefnd- 
arálitiö sem lesiö. 

Séra Albert Kristjánsson mótmælti 
nefndarálitinu, sem ónógu. Sigfús Hall- 
dórs frá Höfnum tók og í sama streng, 
og bar fram tillöigu umi, aö 11. fundar- 
gjörningur stjórnarnefndar ÞjóSræknis- 
félagsins yröi lesinn, studd af A. B. 01- 
son. — Mr. J. J. Bildfell og P. S. Páls- 
'Son iskýrSu afstööu meirihluta stjórnar- 
nefndarinnar, Mr. Sigurbj. Sigurjóns- 
son bar fram rökstudda dagskrá, um aS 
þetta mál sé lagt yfir til óákveöins 
tíma, studda af Árna Eggertssyni. Samþ. 
meS öllum greiddum atkvæSum, nema 
einu. Var þá fundi frestaö til kl. 8 e. h. 

Aftur var tekiS til fundarstarfa á á- 
kveðnum tima. ViS fundarbyrjun báru 
þeir séra Rögnv. Pétursson og E. P. Jóns- 
son upp samhygöár-yfirlýsing þingsins út 
af láti tónskáldsins próf. Sveinbjörns 
jSVeinbjörnsonar er boriS haföi aS í 
Khöfn daginn áSur. Var tillagan sam- 
þykt meS ‘því aS þingmenn stóðu á fæt- 
ur. Samiþykt var aS senda ekkju tón- 
skáldsins, frú Elinore Sveinbjörnsson ’sam- 
úSarskeyti og forseta og ritara faliö aö‘ 
sjá um sendingu þess. 


Þá flutti séra Rögnvaldur Pétursson 
þinginu kveSju frá hr. St. G. Stephans- 
son, og gat þess, aS hann heföi orSiS fyrir 
heilsumisisi þann 16. des. f. á. Hann gat 
þess, aö hann væri nú þaS hress, aS hann 
gæti komist á fætur, um lítinn tíma dags- 
ins, en væri aS eins fær um> aS skrifa bréf 
meS hvíldum. — Séra Rögnvaldur bar 
fram samhygöar ávarp til skáldsins 
og samþykti þingheimur þaS' meS því aS 
standa á fætur, og votta skáldinu sam- 
hygö sína og þakklæti. 

Þá minnist séra J. A. Sigurösson lát- 
inna félaga á árinu. 

Þá las Sigfús Halldórs frá Höfnum 
upp þrjú bréf, er Miss Salóme Halldórs- 
son hafði sent ,honum og ’beSiö hann aS 
lesa upp á þingi ÞiióSræknisfélagsins 
Voru þau þess efnis, aö leita eftir hvort 
IÞjóSradknisfélagiS vildi leita til Miss 
Thorstínu Jackson, til fyrirlestrarferöa. 

Tillaga frá séra R. Péturssyni, studd 
af Sigfúsi Halldórs frá Höfnum, aö fela 
stjórnarnefndinni þaS mál til meöferSar. 
Samþy’kt í einu hljóöi. — Því næst á- 
varpaöi fráfarandi forseti þingheim og 
hinn nýkjörna forseta nokkrum hlýjum 
og velvöldum oröum. 

Hinn nýkjörni forseti ávarpaöi þing- 
heim, nokkrum orðum, til hvatningar í 
þjóSræknisstarfinu, og lagSi aöal áherzl- 
una á samvinnu einstaklinganna, er grund- 
völluö væri á skilningi á tilgangi félags- 
ins. Ræðumaöur benti og á, aö framtíöar- 
starf Þjóðræknisfélagsins, þyrfti meira aö 
snúast aö málum æskulýösins, en veriö' 
hefði. 

Því næst var upplesinn fundargerning- 
ur og samþyktur. 

Fundi, og þar meö Þjóðræknisþingi 
slitiö. 

Ragnar E. Kvaran, forseti. 

Einar P. Jónnsson, skrifari. 


Hveitikaupfélög Bænda. 


Miklar breytingar hafa oröið á verzlun 
og viðskiftum manna á síðari árum. Miöa 
flestar aö sívaxandi samtökum meöal 
þeirra er stunda skyldar atvinnugreinar, 
og hafa sömu hagsmuna að leita. Fyrir 
fáum lárum þektust ekki þessi samtök er 
nú mega iheita almenn og ráða svo að 
segja lofum og lögum í verslunarheimin- 

um. 

Fyrstu samtök af þessu tægi voru auð- 
vitað samtök verksmiðjufélaga, járn- 
bræðslustofnana og stór-iönaöarmanna. 
Næst á eftir honum verkamannafélögin. 
En samtök meðal bænda voru fá og smá. 
Sú trú lág jafnvel á, aö iðnaðar- og 
verzlunar-sanrtök meðal bænda væri eig- 
inlega ómöguleg. Hagsmunir þeirra og 
framfarir væri svo nátengd sveitinni, sem 
þeir hyggi í að óhugsandi væri að þeir 
gæti átt nokkuð sameiginlegt með þeim, 
sem heima átti í fjarlægum héruðum, að 
um það væri ekki eyðandi einu orði. Þeir 
yrði að sætta sig við þau kjör er af því 
leiddu að hafa ekkert að segja yfir verði 
á þeim afurðum er þeir framleiddu. 
Þeim var velkomið að kvarta undan ok- 
inu, sem þeim var á herðar lagt. Það 
var hér um bil það eina, sem þeir gátu. 

Nú er þessu breytt. Fátt hefir tekiö 
meiri stakkaskiftum, einkum í Veturland- 
inu, en einmitt þessi samtök meðal bænda. 
Er með þeim 'stórt spor stigið frá því sem 
áður var. Svo má að oröi kveða að sala 
allra höfuð afurða sé nú komin í þeirra 
hendur og ráða þeir nú verði flest allra 
korntegunda, sem framleiddar eru í land- 
inu, er þeir höfðu áður ekkert um að 
segja. 

Þessi kaupfélagsskapur byrjar eiginlega 
allra samverzlunar samtaka í landinu, og 
þvi ennþá ekki komið í ljós hvaða hagn- 
að hann getur haft fyrir bændur yfirleitt. 
Þó er hann búinn að sýna það, á þessum 
sfutta tíma, að hagnaðurinn er geysi mik- 
ill, er stafar ekki eingöngu af verðhækk- 

un, sem hann hefir orsakað, heldur því 


öryggi, sem hann hefir skapað. Það velt- 
ur ekki lengur á neinu með það að korn- 
tegundir verða i góðu verði, og verðið 
helzt jafnara en áður var. 

Þessi kaufélagsskapur byrjar eiginlega 
ekki fyr en nú fyrir sex árum síðan. Er 
þá fyrst hafist handa með að sameina 
jarðyrkjubændur í alment samverzlunar- 
félag, er selja skyldi korn sitt í samlög- 
um, og leitast við að halda uppi verði á 
þvi, með lántökum, ef ekki vildi 'betur til. 
Misjafnlega var spáð fyrir tilraunum 
þessum að þær myndi aldrei blessast. En 
það sem fjölda mótstöðumanna þessara 
samtaka elcki varði, tóku bændur strax vel 
í rnálið. Strax á fyrsta ári urðu margir 
til þes's aö ganga í þetta samband. Er 
næstum óskiljanlegt hve félagsskapurinn 
hefir vaxið ört á ekki lengri tíma. Á 
þessum sex árum hafa nú gengið í hann, 
eitt hundrað og fjörutíu þúsund bændur í 
þremur vestur-fylkjunum og yfir tíu þús- 
und í Ontario. 

Félagsskap þessum er svo háttað að 
bændur innan hvers fylkis mynda alls- 
herjar félag, er nefnast fylkjasamlög, 
(Provincial Pools). Hafa þau sína for- 
stöðumenn, umsjónar- og eftirlitsmenn, 
er taka á móti öllu korni, er félagsmenn 
hafa til að selja. Hafa svo þessi fylkja- 
sandög aftur félög með sér, er útsölu 
hefir á öllu korni, er félögin hafa ráð 
yfir, og kallast þessi sameinaði félags- 
skapur “Hið canadíska hveitisamlag.” 
(Canadian Wheat Pool) . Verkaskifting- 
ing verður þá þannig að fylkjasamböndin 
safna kom uppskerunni saman koma 
henni á hafnstaði, en yfirfélagið, eða 
fylkjasambandið, hefir söluna eingöngu á 
hendi. Er það gjört til þess að eitt sam- 
lagið undirbjóði ekki annað og að verð 
náist hið sama fyrir hvert korn, sem selt 
er í landinu. 

Hve verslun þessi er orðin risavaxin, 
bendir félagatalan á, — 150,000 korn- 
yrkjubændur. Þó fær maður ljósar hug- 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mynd um veltumagn verzlunarinnar af 
þeim skýrslum, sem nýlega hafa veriö 
birtar fyrir síöastliöiö ár. 

Á uppskeruárinu 1925'—26 seldu bænd- 
ur gegnum aðal samlagiö, 215,016,000 
'bushel af korni. Upphæð þessi skiftist 
þannig: Af hveiti voru seld 187,500 

bushel; af höfrum 11,024,000 bushel, 13,- 
221,00 bushel af byggi, 1,597,000 bushel af 
rúgi. Árið 1926—27 seldu vestur fylkin 
þrjú, gegnum samlagið, 197,950,242 
bushel af hveiti og yfir 21,000,000 bushel 
af höfrum auk annara korntegunda. Var 
meira en helmingur allrar hveiti uppskeru 
Vestur-Canada seldur í gegnum félagiö, 
eða rúm 53%. 

Á þessu hausti á félagið orðið 912 
kornhlöður, en alls hefir það í sínum 
höndum 942 .hornihlöður að þeim meðtöld- 
um, sem það leigir, er rúma yfir 30,000,- 
000 bushel. Auk þess hefir það 10 korn- 
geymsluhús á hafnstöðum, er rúma 23,- 
000,000 'bushel, og tvö ný korngeymslu- 
hús hefir það nú í smíðum í Vancouver 
og Port Arthur er rúma, þegar þau eru 
fullgerð 9,500,000 bushel. Alt hefir þetta 
gert á 'Sex árum! í sjóði hefir félagið 
$15,000,000, er -sparast hefir af upphaf- 
lega áætluðum sölukostnaði er þó ekki 
neraur nema broti úr centi á bushelið. 

Útsöludeild félagsins seldi korn þetta 
til 24 ríkja, útlendra, í 60 höfnum og 
lendingarstöðum í Norðurálfunni. Hfelztu 
viðskiftanautar félagsins voru; Stóra 
Bretland, ítalía, Holland, Þýzkaland, 
Belgía, Frakkland og Japan. Keypti 
Stóra Bretland mest 50,000,000 bushel, en 
Japan minst 6,500,000 bushel. 

Allir fá inngöngu í fylkja samlögin 
(Pronvincial Pools) með því eina skil- 
skilyrði að þeir benlínis eða óbeinlírús 
fáist við kornyrkju. Sá, sem í félagiö 
gengur greiðir $2.00 í ir.ngang=evri, er 
renni í félags.sióð og $1.00, sem hluttöku- 
fé í félagseigninni. Hann undirritar 
samning. er skuldbindur hann til að fá 
■korn sitt félaginu í hendur. Samningar 
þessir eru gerðir til fimm ára, og eru 
óuiopsegianilegir nema félagsmaður leggi 
niður bú&ap. Er þeim þá lokið af 
sjálfu sér. 


Á samningum þessum hvilir eiginlega 
allur félagsskapurinn. Félagsmenn með 
almennum kosningum, velja fulltrúa í 
hverju héraði, er mæta á ársþingi félags- 
skaparins þegar kosning stjórnarnefndar 
fer fram og verzunars'kýrslur samlagsins 
eru athugaðar og yfirfarnar. Hvert 
fylkis-samlag er stjálfstæð eining út af 
fyrir sig, þótt sammngsatriði og söluað- 
ferðir sé mikið til hinar sömu hjá öllum. 
Hvert um sig velur sér framkvæmd'ar- 
stjóra og forstöðunefnd og hefir alt um- 
boð yfir kornhlöðunum innan sinna tak- 
marka. Það hefir öll umráð yfir korni 
félagsmanna, frá Iþví það 'kemur í hend- 
ur þess og þangað til á ihafnarstað er 
komið, Fort William eða Vancouver, eft- 
ir því sem á stendur. Þá tekur hið sam- 
einaða kaupfélag eða samlag við, og an-n- 
ast söluna. Er það yfirstjórn allra fylkja 
samlaganna og þannig skipuð að í hana 
eru kosnir þrir fulltrúar frá hverju fylkis- 
sambandi. Stofnskrá allsherjar sam- 
bandsins er gefin út og lögfest með sam- 
þykki samlbandsþingsins í ágúst 1924. 
Þar er tökinn fram tilgangur félagsins og 
verkefni: “jarðyrkju félagsskapur, er 
settur er á stofn til þess að hafa markað 
allra ko'rntegunda með höndum til hjálp- 
ar og hagsmuna fyrir félög og einstakl- 
inga er í honuim standa og enga aðra.” 

Saga félagsskaparins er líkust æfintýri. 
Þegar aðal sölttbandið myndaðist, átti 
félagsskapurinn engar kornhlöður og 
varð að koma öllu korni fyrir og borga 
biðtoll á því er nam töluverðu gjaldi um 
mánuðinn. Með samlþykki félagsmanna 
var leyft að leggja 2c á hvert bushel, er 
félagið seldi og verja þeim til kornhlöðu- 
kaupa. Varð það strax stórkostleg fjár- 
upphæð. Uppskeruárið 1924-25 keypti 
Sa'skatohewan 'samlagið 90 kornlhlöður og 
árið eftir, fyrir rúmar ellefu miljónir 
dollara, allar kornhlöður Sask. Co-oper. 
Elevator félagsins. Á það nú 727 korn- 
ihlöður innan fylikisins, auk korngeymislu- 
húsa á hafnstöðum auistan og vestan. Al- 
berta samlagið hefir umráð yfir 160 korn- 
hlöðum og iafnmargar í smíðum.. Mani- 
töba samlagið á 56 og hefir sett sér að 
koma upp jafnmörgum á þessu ári. 



AUGLÝiSINGAR 


35 



SPECIAL 

“Best Procurable” 

Scotch Whiskey 

Þeir sem þekkja gæðin á nútíðar whiskey, halla sér að þeirri venju 
að kaupa það sem orð fer af. 

The Hudson’s Bay Co. ábyrgist, að þetta whiskey sé ekta, gamalt 
vín, og eigi sér mikla sögu. 

Ye Old lluböon’s pap lUim 

lEru orð, sem höfð hafa verið í hávegum á heimilum fólks í Vestur- 
Canada í meira en hundrað. ár. -— Að eins ein tegund, sú bezta. — 
Að eins einn styrkleiki, hinn upphaflegi “32 og 34 overproof.” 


f íhiMntV Xlmnpumt 


INCORPORATED 2?? MAY 1670 


M WHITE SEAL” 

er hið bezta öll. Bruggað úr 
bezta Malti, látið á kristalstærar 
flöskur svo auðveldara sje að 
skoða það. 

Sent leyfishafa beint, strax og 
um er beðið. 

Kiewel Brewing Company Limited 

Sl. ZBoniface 

SÍMAR: 81178-81179 











36 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 




BENSON BROS., LIMITED. 

Rjoma 


Selkirk, Manitoba. 



Hafa í fjórðung aldar 

SENDENDUR! 


verzlað með beztu tegundir af 
kjöti og fiski. 

EruÖ þér einn af mörgum, sem 
njóta hagnaðarins af því að 


Heildasala — Smásala 

Álgætt hangikjöt. 

senda rjómann til samvinnu 




smjörgerðar-félagsins? 


BLACKERT & FUNK 

Ef ekki, þá sendið hann til 


Chevrolet and McLaughlin 

Manitoba Co-operative 


BÍLAR 

Dairies Ltd. 



Winnipeg eða Brandon 


Selkirk, Man. 



Hetmöferíngla 


M 

Stofnuð 1886 


Stofnsett 1888 

Kemur út á hverjum miðvikudegi. 

trtsölu- og innheimtumenn í öllum 
bygðum. 


Er lang-útbreiddasta blaðið, sem 
út er gefið á .íslenzku. 

Heimskringla er elzta og útbreidd- 
asta ísl. blaðið. Hún ætti að vera 
keypt og lesin á hverju eina^sta 
heimili. Hjálpið til þess. Eina 
ísl. bændablaðið í Vesturheimi. 


Kemur út á hverjum fimtudegi. 

Verð: $3.00 um árið. 

Vestur-íslendmgar! Kaupið, les- 
ið og borgið 'Lögberg. 

Útgefendur og eigendur: 

The Viking Press, Limited 

Skrifstofa að 853 Sargent Ave. 

Talsími: 86 537 

Winnipeg Manitoba 


trtgef endur: 

The Columbia Press, Ltd. 

695 Sargent Ave. 

Talsímar: 86 327 og 86 328 

Winnipeg Manitoba 













Timarit 

Þjóðræknisfélags Islendinga 

VII. ÁRGANGUR 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni, að íslenclingar 
megi verða sem beztir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenzka tungu og bókvísi í 
Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu milli Islendinga austan 
hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vesturheimi 
er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli, á svipaðan 
hátt og hin ýmsu þjóðernisfélög hér í álfu, svo sem “The Un- 
ited Scottish”, “Sons of England” og fleiri. 

Hver einasti íslendingur í þessu landi ætti að standa í 
félaginu. Ársgjald fyrir fullorðna $1.00, unglinga frá 10— 
18 ára 25 cent, barna innan 10 ára aldurs 10 cent. 

Markmið félagsins er, að vinna að framförum og sam- 
heldni meðal íslendinga hér í álfu og að hjálpa til þess, að 
unglingum gefist kostur á að læra íslenzku, eftir því sem 
ástæður foreldranna kunna að leyfa. 

Allar upplýsingar um félagið veitir “Félagsstjórnin” og 
má skrifa til hennar. Inngangseyrir og ársgjöld sendist til 
“Fiármálaritara”, en áskriftargjaldið að Tímaritinu til 
“Skjalavarðar”. 

Þjóðræknisfélag fslendinga í Vesturheimi. 

P. O. Box 923, Winnipeg, Manitoba. 




2 TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


i i 

| Thorkeisson’s j 

j Box Manufacturers l 

! Búa til umbúðakassa af öllum 5 
! gerðum. f 

! Öllum pöntunum veitt sama i 
! athygli. Engin of smá. Engin i 
! of stór. Gnægðir af fiski- og ! 
! eggjakössum ávalt fyrirliggj- ! 
! andi. Fljót, ánægjuleg og á- f 
! reiðanleg viðskifti ábyrgst. f 
Eina íslenzka verksmiðjan í jj 
! Canada. ! 

Óskað eftir viðskiftum íslend- ! 
! inga. 

j SOFFONÍAS THORKELSSON | 

eigandi. 

i 1331 Spruce St., Winnipeg i 
Verkst.sírni: A-2191 
Heimasími: A7224 



Þegar þér í 

! 7 i 

| Sendið Rjóma yðar 

i , j 

j ættuð þer að sja um að hann : 
I væri merktur t'il hins eina ekta j 

! , i 

I samvinnu smjörgerðarfelags í i 
! Winnipeg, félagsins, sem trygg- j 

! í 

j ir yður sanngjörn viðskifti og j 
\ góðan árangur. ( 

! i 

| Manitoba Co-operative \ 

§ Dairies, Ltd, | 

3 j 

jj 845 Sherbrooke St., Winmpeg i 

f „_i 


CAPITAL ém COAL (T 

LÍMITED 

Vér seljum eigi nema góð, hrein kol. Beztu tegundir af 
Canadiskum og Bandaríkja kolum. Annað bjóðum vér ekki 
Vér ábyrgjumst að gera viðskiftamenn ánægða. Til vor er 
er ekki lengra að fara en í símann. 

A-4151 — Símar — A-4512 


305i PORTAGE AVE., móti Eaton’s 


WINNIPEG 





AUGLÝSINGAR 


15 



Hvað er að augunum? 

KLÆJA 

KVIKA 

ÞREYTAST 

VERKJA 


Augnasérfræt5ingur í 22 
ár í Winnipeg 


MÆÐAST — 


Sé svo, þá látið skoða þau. 

Fowler Optical Co. Ltd. 


350 PORTAGE AVENUE 


Shea’s 


RED FOX ALE | 

and 

SELECT BEER | 

“THE TWO LEADERS” 

McDonagh & Shea — Winnipeg 

PHONES: B 40—41—42 








Féliirftis Þjó’ðræknlsfélagg Isientlinga í Vesturheimi, yfir Arió 1924 


REIlvNIIVGUR 

yfir tekjur og gjöhl Þjóöræknisfélags íslendinga í Ve.stui heinii áriö 1924 


TEKJTJR: 

í sjóðií X. janúar 1924: — 

a) í vörzlum féhir'ðis .„ .$2062.02 

b) í Landsbanka í Reykjavik . 45.27 

- $2107,29 

1. Félagsgjöld frá fj^rmálarilara . 193,23 

2. Kenslumálafé frá deildinni “Frón” . 265.00 

3. óinnheimtar auglýsingar 1. jan. 1924, fyrri ára ... .... .121 .ój 

4. Auglýsingar í V. árs riti . _. 1443.00 

5. Innkomift fyrir sölu f. á. rita: — 

a) Hér megin ’nafs .$105.84 

b) Á íslandi . 222.83 

- 328.67 

6. Andvirði seldra eintaka V. árs rits . 801.50 

7. 42 eintök seld af History of Iceland eftir K. Gjerset . '168.000 

8. Bankavextir . 6.03 

9. óheimtar skuldir þriggja útsölumanna . 254.35 


$5688.57 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


6 . 

7. 

8 . 
9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 


GJÖL.D: 

Tekjuhalli á aðalreikningi 1923 ... 

Keypt 400 eintök af History of Iceland eftir K. Gjerset . 

Kenslukaup í íslenzku . . . 

Ritlaun fyrir V. ^rgang . 

Fyrir prentun:— 

a) V. árgangs .. ..$716.28 

b) VI. árgangs . 175.00 


Innköllunar- og sölulaun, burðargjald og tollur 
Sölulaun fyrir 42 eintök af History of Iceland .. 

Þinghúsleiga og ferbir í félags þágu . 

Prentun og auglýsingar.. . 

Gjöf til afmælis bæjarins . 

Til Fred Swanson samkv. fundarályktun 18. júní 1924 . 

Richard & Bishop fyrir nótnaprentvél . 

G. Thomas, fyrir silfurmedalíu . 

Frímerki, pósthylkisleiga, símskeyti . 

Ritföng ... A . 

Til jafnaðar: — 

Hjá fjármálaritara .$ 32.00 

Hjá skjalaverði .. 587.57 


Oinnheimtar skuldir 3 útsölumanna . 

óinnheimtar auglýsingar .. 

í sjóði: — 

a) Hjá féhirði . .$553.56 

b) í landsbankanum . 230.14 


$619.57 
. 254.35 
105.60 


783.70 


$ 479.60 
1016.28 
610.00 
263.39 


891.28 

409.27 

42.00 

71.00 

62.55 

25.00 

16.63 

13.30 

3.35 

17.25 

4.45 


1763.22 


$5688.57 

















